HARRY POTTER 
OG 
VISKUSTEINNINN 


1/7 


EFTIR 
J. K. ROWLING 


Fyrsti kafli 


Drengurinn sem lifði af 


Dursleyhjónin á Runnaflöt númer fjögur hreyktu sér gjarnan 
af því að vera sérdeilis og algerlega eðlilegt fólk. Engan hefði 
grunað að þau væru flækt í eitthvað skrítið eða dularfullt, því 
svoleiðis vitleysu kærðu þau sig ekki um. 


Herra Dursley var forstjóri stórrar verksmiðju sem hét 
Grunning og framleiddi borvélar. Hann var feitlaginn maður, 
næstum hálslaus en með gríðarmikið yfirvaraskegg. Frú 
Dursley var grönn og ljóshærð, með háls sem var næstum 
tvöfalt lengri en á venjulegu fólki. Það kom sér mjög vel þar 
sem hún varði löngum stundum í að njósna um nágrannana 
yfir lImgerðið. Dursleyhjónin áttu lítinn dreng að nafni Dudley 
sem að þeirra mati átti engan sinn líka. 


Dursleyhjónin voru vel stæð og áttu allt sem hugurinn 
girntist, en þar að auki áttu þau leyndarmál sem þau óttuðust 
mjög að yrði afhjúpað. Þeim fannst óbærilegt til þess að 


hugsa að einhver kæmist að leyndarmálinu um 
Potterfjölskylduna. Frú Potter var systir frú Dursley sem hún 
hafði ekki séð í mörg ár. Raunar lét frú Dursley eins og hún 
ætti enga systur, af því að ólíkari Dursleyhjónunum gátu 
systirin og ónytjungurinn maðurinn hennar ekki verið. 
Dursleyhjónin hryllti við tilhugsuninni um hvað nágrannamnir 
segðu ef Potterfjölskyldan kæmi í hverfið þeirra. Þeim var 
kunnugt um að Potterhjónin áttu lítinn son sem þau höfðu 
aldrei séð. Sá drengur var enn ein ástæðan fyrir því að halda 
Potterfjölskyldunni í fjarlægð, Dudley mátti alls ekki 
umgangast strák af hans sauðahúsi. 


Þegar Dursleyhjónin vöknuðu þennan gráa og dauflega 
fimmtudagsmorgun þegar saga okkar hefst var ekkert á 
skýjuðum himninum sem gaf til kynna að um allt land væru 
skrítnir og dularfullir atburðir um það bil að gerast. Herra 
Dursley raulaði um leið og hann klæddi sig og valdi 
sviplausasta bindið til að kóróna verkið. Frú Dursley blaðraði 
án afláts og barðist við að koma Dudley, sem öskraði 


hástöfum, í barnastólinn. 


Hvorugt þeirra tók eftir stórri, brúnni uglu sem flögraði 
framhjá glugganum. 


Klukkan hálfníu greip herra Dursley skjalatöskuna sína, 
klappaði frú Dursley á kinnina og reyndi að kyssa Dudley 
bless. Hann hitti ekki, því Dudley var í miðju bræðiskasti og 
fleygði morgunkorninu sínu í vegginn. „Litli brjálæðingur,“ 
muldraði herra Dursley stoltur um leið og hann gekk út úr 
húsinu. Hann settist inn í bílinn og bakkaði út úr 


innkeyrslunni. 


Á götuhorninu sáust fyrstu merki þess að eitthvað undarlegt 
væri á seyði. Þar stóð köttur og las á götukort. Eitt augnablik 
gerði herra Dursley sér ekki grein fyrir því sem hann hafði séð 
en svo snarsneri hann höfðinu til að athuga þetta nánar. Það 
var bröndóttur köttur á horninu en ekkert götukort sjáanlegt. 
Hvað hafði hann eiginlega verið að hugsa? Þetta hlaut að 
vera birtunni að kenna. Herra Dursley deplaði augunum og 
starði á köttinn. Hann starði á móti. Herra Dursley hafði auga 
með kettinum í baksýnisspeglinum um leið og hann ók fyrir 
hornið og áfram eftir götunni. Nú stóð kattarræksnið og las á 
skiltið sem á stóð Runnaflöt - nei, horfði á það, kettir geta 
ekki lesið á götukort og skilti. Herra Dursley hristi höfuðið og 
leiddi hugann að öðru. Á leiðinni inn í borgina snerust 
hugsanir hans eingöngu um stóra pöntun af borvélum sem 
hann átti von á að fá senda í dag. 


Þegar hann ók inn í miðbæinn viku þær hugsanir fyrir öðru. 
Þar sem hann sat eins og venjulega fastur í 
morgunumferðinni gat hann ekki annað en veitt því eftirtekt 
að óvenjumargt sérkennilega klætt fólk var á ferðinni. Fólk í 
skikkjum. Herra Dursley þoldi ekki fólk sem klæddi sig í 
furðuleg föt - múnderingarnar á unga fólkinu nú til dags! 
Þetta hlaut að vera enn ein fáránlega tískubólan. Hann 
trommaði með fingrunum á stýrið og rak augun í hóp af 
þessum vitleysingum sem stóðu skammt frá. Þeir hvísluðust á 
og voru greinilega í miklu uppnámi. Herra Dursley varð 
bálreiður þegar hann sá að þetta var alls ekki ungt fólk. Einn 
þeirra, klæddur smaragðsgrænni skikkju, leit meira að segja 
út fyrir að vera eldri en hann sjálfur. Sá var ekki banginn! En 
svo rann upp fyrir honum að þetta væri einhvers konar 
söfnun - þetta fólk var greinilega að styrkja eitthvert málefni 
... Já, það hlaut að vera. Það komst hreyfing á umferðina og 
nokkrum mínútum síðar keyrði herra Dursley inn á bílastæði 
Grunningverksmiðjunnar. Hugur hans var nú aftur bundinn 


við borvélar. 


Herra Dursley sat alltaf með bakið í gluggann á skrifstofunni 
sinni á níundu hæð. Ef hann hefði snúið andspænis 
glugganum er ekki víst að hann hefði getað einbeitt sér að 


borvélum þennan morguninn. Hann tók ekki eftir uglunum 


sem flögruðu um á hábjörtum degi. Það gerði fólkið á 
götunum aftur á móti. Það benti og starði gapandi á hverja 
ugluna á fætur annarri fljúga hjá. Flestir höfðu ekki einu sinni 
séð uglu að nóttu til. En hjá herra Dursley var þessi morgunn 
á engan hátt frábrugðinn öðrum og að auki laus við allar 
uglur. Hann öskraði á fimm starfsmenn, afgreiddi nokkur 
mikilvæg símtöl og öskraði aðeins meira við það tækifæri. 
Hann var í mjög góðu skapi uns hann ákvað að skreppa út í 
hádeginu til að teygja úr sér og kaupa sér bollu hjá 
bakaranum hinum megin við götuna. 


Hann hafði steingleymt skikkjuklædda fólkinu þar til hann 
gekk fram á heilan hóp sem stóð við hliðina á bakaríinu. Hann 
setti í brýnnar þegar hann gaut til þeirra augunum um leið og 
hann gekk framhjá þeim. Af einhverjum ástæðum vöktu þau 
með honum óróleika. Þau hvísluðust líka á í æsingi og hann 
kom ekki auga á einn einasta söfnunarbauk. Þegar hann gekk 
framhjá hópnum á leiðinni til baka, með risastóran 
kleinuhring í poka, heyrði hann orð og orð á stangli. 


„Potterfjölskyldan, einmitt, ég frétti það líka ...“ 


„Já, Harry, sonur þeirra ...“ 


Herra Dursley fraus í sporunum. Óttinn helltist yfir hann. 
Hann leit aftur á hópinn eins og hann langaði til að segja 
eitthvað en hætti við. Hann rauk yfir götuna og flýtti sér upp 
á skrifstofuna sína. Hann skipaði einkaritaranum að láta sig í 
friði, greip símtólið og var næstum búinn að velja númerið 
heima hjá sér þegar honum snerist hugur. Hann lagði símtólið 
á og strauk yfirvaraskeggið djúpt hugsi ... Nei, þetta var bara 
vitleysa í honum. Potter var frekar algengt nafn. Hann var 
viss um að fullt af fólki bar eftirnafnið Potter og átti jafnvel 
son sem hét Harry. Þegar hann hugsaði nánar út í það var 
hann alls ekki svo viss um að frændinn héti yfirleitt Harry. 
Hann hafði ekki einu sinni séð drenginn. Það gat verið að 
hann héti Harvey. Eða kannski Harold. Það var engin ástæða 
til að valda frú Dursley óþörfum áhyggjum. Hún komst alltaf í 
svo mikið uppnám þegar minnst var á systur hennar. Hann 
láði henni það ekki - ef hann ætti svona systur ... En samt 
sem áður, allt þetta skikkjuklædda fólk ... 


Hann átti mun erfiðara með að einbeita sér að borvélum eftir 
hádegið. Þegar hann yfirgaf verksmiðjuna klukkan fimm var 
hann enn svo þungt hugsi að hann gekk beint í flasið á 


gömlum manni fyrir utan dyrnar. 


„Fyrirgefðu,“ rumdi hann, þegar lágvaxni öldungurinn hrasaði 
og var næstum dottinn. Andartaki síðar gerði herra Dursley 
sér grein fyrir að maðurinn var klæddur í purpuralita skikkju. 
Hann virtist allt annað en leiður yfir að vera næstum genginn 
um koll. Þvert á móti varð andlitið eitt bros og vegfarendur 
ráku upp stór augu þegar hann hóf upp skræka röddina: „Ekki 
nefna það, minn kæri, ekkert gæti komið mér úr jafnvægi í 
dag! Gleðjumst, því nú er Þú-veist-hver loksins horfinn á 
braut! Jafnvel Muggi eins og þú ættir að halda upp á þennan 
gleðidag!“ 


Og gamli maðurinn faðmaði herra Dursley og gekk í burtu. 
Herra Dursley stóð eins og negldur. Bláókunnugur maður 
hafði faðmað hann. Hann rámaði líka í að maðurinn hafði 
kallað hann Mugga, hvað sem það nú var. Þetta setti hann 
alveg út af laginu. Hann flýtti sér að bílnum og ók af stað 
heim. Hann vonaði að þetta væri allt saman ímyndun. Það 
hafði hann aldrei gert áður því hann var almennt á móti hvers 


kyns hugarórum. 


Það fyrsta sem hann sá þegar hann beygði inn í innkeyrsluna 
á húsi númer fjögur var bröndótti kötturinn sem hann hafði 
séð um morguninn. Það var ekki til að bæta skapið. Nú sat 


hann á garðveggnum hans. Hann var viss um að þetta var sá 


sami; rendurnar í kringum augun voru eins. 


„Burt!“ sagði herra Dursley hárri röddu. 


Kötturinn hreyfði sig ekki. Hann horfði bara á hann með 
ströngu augnaráði. Herra Dursley velti því fyrir sér hvort þetta 
væri eðlileg hegðun katta. Hann reyndi að róa sig niður um 
leið og hann opnaði húsdyrnar heima hjá sér. Hann var ennþá 
ákveðinn í að minnast ekki á þetta einu orði við konuna sína. 


Hjá frú Dursley hafði dagurinn verið ágætur eins og flestir 
aðrir dagar. Yfir kvöldmatnum sagði hún honum frá 
vandræðum nágrannans með dóttur sína og nýju orðunum 
sem Dudley hafði lært í dag („vil'kki“). Herra Dursley reyndi 
að láta eins og ekkert væri. Þegar Dudley var kominn í rúmið 
fór herra Dursley inn í stofu til að ná síðustu frétt kvöldsins. 


„Eitt að lokum: Fuglaskoðarar hafa skýrt frá því að uglur 
landsins hafi hegðað sér mjög óvenjulega í dag. Þrátt fyrir að 
uglur veiði venjulega um nætur og sjáist mjög sjaldan í 
dagsljósi hafa borist hundruð tilkynninga um að þessir fuglar 
hafi sést fljúga í allar áttir síðan við sólarupprás. Sérfræðingar 
hafa ekki getað útskýrt þessa miklu breytingu á svefnmynstri 


uglanna.“ Fréttaþulurinn leyfði sér að glotta. „Mjög dularfullt. 
En snúum okkur nú að veðrinu hjá Jim McGuffin. Rignir fleiri 
uglum yfir okkur í kvöld, Jim?“ 


„Ja,“ sagði veðurfræðingurinn, „ég er nú ekki viss um það, 
Ted, en það eru ekki bara uglurnar sem hafa hegðað sér 
einkennilega í dag. Áhorfendur nær og fjær hafa hringt til að 
láta vita af því að í staðinn fyrir rigninguna sem ég lofaði í 
gær hefur himinninn logað í stjörnuhröpum! Kannski hefur 
fólk verið að fagna sólstöðuhátíðinni snemma þetta árið - en 
hún er ekki fyrr en í næstu viku, gott fólk! En ég get lofað því 
að það verður vætusamt í nótt.“ 


Herra Dursley sat sem lamaður í hægindastólnum sínum. 
Stjörnuhrap yfir öllu Bretlandi? Fljúgandi uglur um hábjartan 
dag? Dularfullt fólk í skikkjum? Og svo var hvískrað um 
fjölskyldu að nafni Potter ... 


Frú Dursley kom inn í stofuna með tvo bolla af tei. Þetta gat 
ekki gengið lengur. Hann varð að segja eitthvað við hana. 
Hann ræskti sig taugaóstyrkur. „Hérna - Petunia mín - 
hefurðu nokkuð heyrt frá systur þinni nýlega?“ 


Eins og hann bjóst við varð frú Dursley bæði hrædd og reið á 
svipinn. Þegar allt kom til alls var þögult samkomulag þeirra á 
milli um að láta eins og hún ætti enga systur. 


„Nei,“ sagði hún hvasst. „Af hverju?“ 


„Einhver della í fréttunum,“ tautaði herra Dursley. „Uglur ... 
stjörnuh rap ... og fullt af furðulega klæddu fólki í bænum í 


4 


dag ... 
„Og?“ hvæsti frú Dursley. 


„Ja, mér datt í hug að... kannski ... tengdist þetta eitthvað ... 
þú veist ... fólkinu hennar.“ 


Frú Dursley sötraði teið sitt. Herra Dursley velti því fyrir sér 
hvort hann ætti að þora að minnast á að hann hefði heyrt 
nafnið Potter nefnt. Hann ákvað að sleppa því. Í staðinn sagði 
hann eins kæruleysislega og hann gat: „Er sonur þeirra ekki á 
aldur við Dudley?“ „Ég geri ráð fyrir því,“ sagði frú Dursley 
stirðlega. 


„Hvað heitir hann aftur? Howard, er það ekki?“ 


„Harry. Ömurlegt og ómerkilegt nafn, að mínu mati.“ 


„Já, einmitt,“ sagði herra Dursley og fann hjartað sökkva 
alveg ofan í maga. „Ég er hjartanlega sammála.“ 


Hann minntist ekki á þetta öðru orði þegar þau fóru upp í 
svefnherbergi. Á meðan frú Dursley var inni á baðherberginu 
læddist herra Dursley að svefnherbergisglugganum og 
gægðist út í fremri garðinn. Kötturinn var þarna ennþá. Hann 
starði niður eftir Runnaflöt eins og hann væri að bíða eftir 


einhverju. 


Var þetta ímyndun í honum? Gat verið að þetta tengdist allt 
saman Potterfjölskyldunni? Ef svo var... ef upp kæmist að 
þau væru tengd svona fólki ... Nei, hann myndi ekki afbera 
það. 


Dursleyhjónin fóru í rúmið. Frú Dursley sofnaði fljótlega en 
herra Dursley lá andvaka og hugleiddi þetta allt saman. Áður 
en hann sofnaði huggaði hann sig við að þótt 
Potterfjölskyldan væri flækt í þetta hefði hún enga ástæðu til 
að angra hann og frú Dursley. Potterh jónin vissu fullvel hvaða 
álit Dursleyhjónin höfðu á þeim og þeirra líkum ... Honum var 


fyrirmunað að sjá hvernig þau Petunia gætu flækst í það sem 
var að gerast. Hann geispaði og sneri sér á 


hina hliðina. Þetta gat ekki komið þeim við... En þar 
skjátlaðist honum. 


Herra Dursley sofnaði óværum svefni en kötturinn á veggnum 
sýndi engin merki um þreytu. Hann sat kyrr eins og stytta og 
starði, án þess að depla auga, á hornið við endann á 
Runnaflöt. Hann bærði ekki á sér þegar bílhurð var skellt í 
næstu götu. Hann virtist heldur ekki taka eftir því þegar tvær 
uglur flugu rétt yfir höfði hans. Reyndar var næstum komið 
miðnætti þegar kötturinn hreyfði sig loksins. 


Á horninu sem kötturinn hafði haft auga með kom maður í 
ljós. Hann birtist svo snögglega og hljóðlega að það var 
næstum eins og hann hefði sprottið upp úr jörðinni. Rófan á 
kettinum sveiflaðist til og augun urðu að litlum rifum. 


Ekkert í líkingu við þennan mann hafði áður sést á Runnaflöt. 
Hann var hár, grannur og mjög gamall ef dæma mátti af 
silfurgráu hárinu og skegginu sem hvort tveggja var svo sítt 
að hann hefði getað smeygt því undir beltið. Hann var í 
skósíðum klæðum. Purpuralit skikkjan dróst eftir jörðinni og á 


hælaháum stígvélunum var gyllt spenna. Blá augu hans voru 
björt og leiftrandi á bak við gleraugun og nef hans var langt 
og bogið eins og það hefði brotnað að minnsta kosti tvisvar 
sinnum. Þessi maður hét Albus Dumbledore. 


Albus Dumbledore virtist ekki gera sér neina grein fyrir því að 
hann var kominn í hverfi þar sem allt sem honum viðkom, frá 
nafninu hans til stígvélanna, var illa séð. Hann var upptekinn 
af því að róta í skikkju sinni í leit að einhverju. Þó virtist hann 
gera sér grein fyrir að fylgst var með honum, því allt í einu 
leit hann upp og á köttinn sem starði enn á hann frá hinum 
enda götunnar. Einhverra hluta vegna virtist sú sjón skemmta 
honum. „Ég hefði mátt vita þetta,“ muldraði hann með 


sjálfum sér og hló. 


Hann fann loks það sem hann leitaði að í innri vasanum. Það 
leit út eins og silfraður sígarettukveikjari. Hann opnaði hann, 
hóf hann á loft og smellti. Það slökknaði á næsta ljósastaur 
með litlum hvelli. Hann smellti aftur - og umhverfis þarnæsta 
ljósastaur varð myrkur. Hann smellti tólf sinnum þar til einu 
ljósin sem loguðu í allri götunni voru tveir pínulitlir deplar í 
fjarlægð. Það voru augu kattarins sem fylgdist með honum. 
Vel þjálfuð augu frú Dursley hefðu ekki einu sinni getað greint 
neitt af því sem fram fór niðri á gangstéttinni. Dumbledore 


setti kveikjarann aftur í vasann og gekk áleiðis eftir götunni 
að húsi númer fjögur. Þegar þangað var komið settist hann á 
garðvegginn við hliðina á kettinum. Hann leit ekki á hann en 
eftir augnablik tók hann til máls. 


„Gaman að sjá þig hér, McGonagall prófessor.“ 


Hann sneri sér við til að brosa til þess bröndótta, en hann var 
horfinn. Þess í stað brosti hann til frekar þungbúinnar konu 
með ferhyrnd gleraugu. Þau voru nákvæmlega eins í laginu 
og rendurnar í kringum augu kattarins. Hún var líka í kyrtli, 
smaragðsgrænum á litinn. Svart hárið var tekið saman í 
þéttan hnút. Hún var greinilega ergileg. „Hvernig vissirðu að 
þetta var ég?“ spurði hún. 


„Kæri prófessor, ég hef aldrei áður séð kött sitja svona stífan 
og hreyfingarlausan.“ 


„Þú værir líka orðinn stífur ef þú hefðir setið á múrsteinsvegg 
heilan dag,“ svaraði McGonagall prófessor. 


„Heilan dag? Þú sem hefðir getað verið að skemmta þér! Ég 
fór framhjá fjöldanum öllum af veislum og gleðskap á leiðinni 
hingað.“ McGonagall prófessor hnussaði reiðilega. 


„Einmitt, það eru allir að skemmta sér, það vantar ekki,“ 
sagði hún óþolinmóð. 


„Maður hefði nú haldið að fólk yrði dálítið varkárt, en nei - 
meira að segja Muggarnir hafa veitt því eftirtekt að eitthvað 
er að gerast. Það var í fréttunum þeirra.“ Hún hnykkti höfðinu 
í átt að myrkvuðum stofugluggum Dursleyhjónanna. „Ég 
heyrði það. Hópar af uglum ... stjörnuhröp ... nú, Muggarnir 
eru ekki alvitlausir. Þeir hlutu að taka eftir einhverju. 
Stjörnuhrap alveg uppi í Kent - ég er viss um að Dedalus 
Diggle hefur verið þar að verki. Hann hefur aldrei verið 
sérstaklega gáfaður.“ 


„Pú getur ekki álasað þeim,“ sagði Dumbledore blíðlega. „Við 
höfum haft sáralítið til að gleðjast yfir síðastliðin ellefu ár.“ 


„Ég veit það,“ sagði McGonagall prófessor pirruð. „Það er 
samt engin ástæða til að missa stjórn á sér. Fólk er blátt 
áfram kærulaust, úti á götunum um hábjartan dag og skiptist 
á kjaftasögum. Það er ekki einu sinni klætt eins og Muggar.“ 


Hún leit hvasst á Dumbledore, eins og hún biði eftir að hann 
segði henni eitthvað, sem hann gerði ekki, svo hún hélt 


áfram: „Það væri dálaglegt ef Muggarnir uppgötvuðu allt 
sama dag og Þú-veist-hver virðist vera horfinn. Hann er í 
alvöru horfinn, er það ekki, Dumbledore?“ 


„Það lítur svo sannarlega út fyrir það,“ sagði Dumbledore, 
„við getum verið þakklát fyrir það. Langar þig í sítrónukrap?“ 
„Í hvað?“ 


„Sítrónukrap. Það er Muggaeftirréttur sem ég er orðinn mjög 
hrifinn af.“ 


„Nei, takk,“ sagði McGonagall prófessor kuldalega, eins og 
henni þætti þetta ekki rétti tíminn fyrir sítrónukrap. „Eins og 
ég sagði, þó að Þú-veist-hver sé horfinn ...“ 


„Kæri prófessor, skynsöm manneskja eins og þú hlýtur að 
geta nefnt hann á nafn. Öll þessi Þú-veist-hver-vitleysa - í 
ellefu ár hef ég reynt að fá fólk til að kalla hann sínu rétta 
nafni: Voldemort.“ McGonagall prófessor hrökk við en 
Dumbledore var önnum kafinn við að opna bikar af 
sítrónukrapi og virtist ekki taka eftir neinu. 


„Það er svo ruglingslegt ef við segjum alltaf Þú-veist-hver. Ég 
hef aldrei skilið hvað er svona hættulegt við að nefna 
Voldemort sínu rétta nafni.“ 


„Ég veit að þú hefur ekki skilið það,“ sagði McGonagall 
prófessor með samblandi af gremju og aðdáun. „Þú ert líka 
öðruvísi. Það vita allir að þú ert sá eini sem Þú-veist - ég 
meina Voldemort - var hræddur við.“ 


„Nú ertu að skjalla mig,“ sagði Dumbledore rólega. 
„Voldemort býr yfir mætti sem ég mun aldrei öðlast.“ 


„Það er bara vegna þess að þú ert of - ja - heiðarlegur til að 
notfæra þér hann.“ 


„Ég er feginn að það er dimmt. Ég hef ekki roðnað svona 
síðan fröken Pomfrey trúði mér fyrir því að henni þættu nýju 
eyrnaskjólin mín falleg.“ 


McGonagall prófessor horfði stíft á Dumbledore og sagði: 
„Uglurnar eru ekkert miðað við orðróminn sem er í gangi. 
Veistu um hvað allir eru að tala? Hvers vegna hann er 


horfinn? Og hvað stöðvaði hann að lokum?“ 


Svo virtist sem hún væri komin að því sem henni lá þyngst á 
hjarta, hinni raunverulegu ástæðu þess að hún hafði setið og 
beðið á hörðum og köldum múrvegg allan daginn, því að 
hvorki sem köttur né kona hafði hún starað jafn stíft á 
Dumbledore áður. Það var ljóst að hvað sem hæft var í 
orðróminum ætlaði hún ekki að trúa því fyrr en Dumbledore 
segði henni sannleikann. Dumbledore var hins vegar 
upptekinn við að borða meira sítrónukrap og svaraði ekki. 


„Það er sagt,“ hélt hún ótrauð áfram, „að Voldemort hafi birst 
skyndilega í Godricsdal í gær. Hann fór heim til 
Potterfjölskyldunnar. Sagan segir að Lily og James Potter séu - 


séu - að þau séu dáin.“ 


Dumbledore hneigði höfuðið. McGonagall prófessor greip 
andann á lofti. 


„Lily og James ... ég trúi þessu ekki ... ég vildi ekki trúa þessu 
... Ó, Albus...“ 


Dumbledore teygði út höndina og klappaði henni á öxlina. 
„Ég veit, ég veit ...“ sagði hann þunglega. 


Rödd McGonagall prófessors skalf þegar hún hélt áfram: 
„Þetta er ekki það eina. Það er sagt að hann hafi reynt að 
drepa son Potterhjónanna, Harry. En - honum hafi ekki tekist 
það. Hann gat ekki drepið litla drenginn. Enginn veit hvers 
vegna, en það er sagt að þegar honum mistókst að drepa 
Harry Potter hafi hann glatað mættinum - og þess vegna sé 
hann horfinn.“ Dumbledore kinkaði dapurlega kolli. 


„Er þetta - er þetta satt?“ stamaði McGonagall prófessor. 
„Eftir allt sem hann hefur gert ... allt fólkið sem hann hefur 
drepið ... tókst honum þá ekki að drepa lítinn dreng? Það er 
alveg stórfurðulegt ... hugsa sér að lítill drengur skuli hafa 
getað stöðvað hann ... en hvernig í ósköpunum lifði Harry 
þetta af?“ 


„Mið getum aðeins getið okkur þess til,“ sagði Dumbledore. 
„Ef til vill fáum við aldrei að vita sannleikann.“ 


McGonagall dró fram blúnduvasaklút og þerraði augun á bak 
við gleraugun. Dumbledore saug hraustlega upp í nefið um 
leið og hann dró gullúr upp úr vasa sínum og skoðaði það 
gaumgæfilega. Þetta var mjög sérkennilegt úr. Það hafði tólf 
vísa en engar tölur; í staðinn færðust litlar plánetur meðfram 


brún úrskífunnar. Það hafði samt greinilega einhverja 


merkingu fyrir Dumbledore, því að hann stakk því aftur í 
vasann og sagði: „Hagrid er of seinn. Það hefur líklega verið 
hann sem sagði þér að ég yrði hérna, er það ekki?“ 


„Jú,“ sagði McGonagall prófessor. „En þú ætlar víst ekki að 
segja mér af hverju í ósköpunum þú ert staddur einmitt 


hérna?“ 


„Ég kom til að fara með Harry til frænda síns og frænku. Þau 
eru einu ættingjarnir sem hann á að núna.“ 


„Það getur ekki verið. Þú getur ekki verið að tala um fólkið 
sem býr hérna?“ hrópaði McGonagall, hentist á fætur og benti 
í átt að númer fjögur. „Dumbledore - það geturðu ekki gert. 
Ég hef fylgst með þeim í allan dag. Það fólk er vandfundið 
sem er ólíkara okkur en þau. Og þessi sonur þeirra - ég sá 
hann sparka í mömmu sína upp eftir allri götunni, öskrandi á 
sælgæti. Á Harry Potter að búa við þetta?“ 


„Þetta er besti staðurinn fyrir hann,“ sagði Dumbledore ákveð 


inn. 


„Frændi hans og frænka munu geta útskýrt allt fyrir honum 
þegar hann verður eldri. Ég skrifaði þeim bréf.“ 


„Bréf?“ endurtók McGonagall prófessor dauflega og settist 
aftur á garðvegginn. „Heldurðu virkilega að þú getir útskýrt 
þetta allt í einu bréfi? Þetta fólk á aldrei eftir að skilja hann! 
Hann verður frægur - lifandi goðsögn. Það kæmi mér ekki á 
óvart þó að dagurinn í dag yrði framvegis nefndur Harry 
Potter-dagurinn. Það verða skrifaðar bækur um Harry, hvert 
einasta barn í okkar heimi mun þekkja nafnið hans!“ 


„Einmitt,“ sagði Dumbledore og horfði mjög alvarlegur yfir 
brún gleraugnanna. „Það er nóg til að gera hvern dreng 
vitlausan. Frægur áður en hann er búinn að læra að ganga 
eða tala! Frægur fyrir eitthvað sem hann man ekkert eftir! Þú 
hlýtur að sjá að hann er betur settur ef hann elst upp þar sem 
enginn þekkir hann þar til hann er reiðubúinn að takast á við 
þetta.“ 


McGonagall prófessor opnaði munninn en snerist hugur, 
kyngdi og sagði síðan: „Já, auðvitað, þú hefur rétt fyrir þér. En 
hvernig kemurðu drengnum hingað, Dumbledore?“ Hún starði 
rannsakandi á skikkjuna hans eins og hún byggist við að hann 
hefði Harry þar í felum á milli fellinganna. 


„Hagrid kemur með hann.“ 


„Heldurðu að það sé... viturlegt ... að treysta Hagrid fyrir 
svona mikilvægu verkefni?“ 


„Ég myndi treysta Hagrid fyrir lífi mínu,“ sagði Dumbledore. 


„Ég veit að hann hefur hjartað á réttum stað,“ sagði 
McGonagall prófessor treglega, „en þú verður að viðurkenna 
að hann er dálítið kærulaus. Hann hefur tilhneigingu til að - 
hvað var þetta?“ 


Lágar drunur rufu kyrrðina í kringum þau. Þær urðu sífellt 
hærri á meðan þau litu upp og niður eftir götunni og skimuðu 
eftir bílljósum. Drunurnar urðu að miklum gný um leið og þau 
beindu sjónum sínum upp í loftið - og risastórt mótorhjól féll 


ofan af himninum og lenti á götunni fyrir framan þau. 


Þó að mótorhjólið væri gríðarlega stórt var það ekkert miðað 
við manninn sem sat klofvega á því. Hann var næstum 
helmingi hærri en venjulegur maður og að minnsta kosti fimm 
sinnum breiðari. Hann virtist einfaldlega óleyfilega stór og í 
þokkabót líktist hann villimanni með sítt, svart hár sem stóð í 
allar áttir og skegg sem huldi mestallt andlitið. Hendurnar á 


honum voru á stærð við ruslatunnulok og fæturnir, sem voru 


klæddir leðurstígvélum, líktust mest litlum höfrungum. Í 
gríðarstórum, vöðvastæltum örmum sínum bar hann böggul 
vafinn inn í teppi. 


„Loksins, Hagrid,“ sagði Dumbledore og var auðsjáanlega 
létt. „Hvar náðirðu í þetta mótorhjól?“ 


„Fékk það lánað, herra Dumbledore prófessor,“ svaraði risinn 
um leið og hann steig varlega af mótorhjólinu. „Sirius Black 
hinn ungi lánaði mér það. Hérna er Harry, herra minn.“ 


„Gekk allt vel?“ 


„Já, herra - húsið var næstum gjöreyðilagt en ég náði honum 
út rétt áður en Muggarnir flykktust að. Hann sofnaði á leiðinni 
yfir Bristol.“ 


Dumbledore og McGonagall prófessor beygðu sig yfir 
teppahrúguna. Inni í henni mátti greina andlit lítils drengs 
sem steinsvaf. Undir kolsvörtum hárbrúski sem lá fram á 
ennið var furðulegt ör sem var til að sjá eins og elding. 


„Var það þarna sem ...?“ hvíslaði McGonagall prófessor. 


„Já,“ sagði Dumbledore. „Hann mun alltaf bera þetta ör.“ 


„Gastu ekkert gert við þessu, Dumbledore?“ 


„Ég myndi ekki gera það þótt ég gæti. Ör geta komið í góðar 
þarfir. Ég er sjálfur með eitt, fyrir ofan vinstra hnéð, sem er 
fullkomið kort af neðanjarðarlestarkerfinu í London. Jæja, 
réttu mér hann, Hagrid - við skulum ljúka þessu af.“ 


Dumbledore tók Harry í fangið og tók stefnuna að húsi 
Dursleyfjölskyldunnar. 


„Mætti ég - mætti ég kveðja hann, herra?“ spurði Hagrid. 


Hann beygði stórt og úfið höfuðið yfir böggulinn og gaf 
honum skeggjaðan rembingskoss. Svo lyfti hann höfðinu og 
ýlfraði eins og særður hundur. 


„Uss!“ sussaði McGonagall prófessor. „Þú vekur Muggana!“ 


„F-f-fyrirgefðu,“ kjökraði Hagrid, dró fram stóran, blettóttan 
vasaklút og gróf andlitið í honum. „En ég þ-þ-þoli þetta ekki - 
Lily og James eru dáin - og aumingja Harry litli þarf að búa 
hjá Muggunum.“ 


„Já, ég veit að þetta er allt saman mjög sorglegt, en hertu þig 
nú upp, Hagrid, annars finnur okkur einhver,“ hvíslaði 
McGonagall prófessor og klappaði Hagrid varlega á höndina. 
Dumbledore steig yfir lágan garðvegginn og gekk að 
útidyrunum. Hann lagði Harry mjúklega á dyraþrepið. Síðan 
dró hann bréf fram úr skikkjunni, smeygði því á milli 
teppanna og sneri svo aftur til hinna. Í heila mínútu stóðu þau 
öll þrjú og virtu fyrir sér litla böggulinn. Axlirnar á Hagrid 
skulfu, McGonagall prófessor deplaði augunum ótt og títt og 
blikið sem venjulega skein úr augum Dumbledore virtist hafa 
dofnað. 


„Jæja,“ sagði Dumbledore loks. „Það var nú það. Við höfum 
ekkert að gera hér lengur. Við getum allt eins farið og tekið 
þátt í hátíðahöldunum.“ 


„Já,“ sagði Hagrid hálfkæfðri röddu. „Ég ætla að skila Siriusi 
hjólinu. Góða nótt, McGonagall prófessor - herra Dumbledore 


prófessor.“ 


Hagrid vatt sér á bak hjólinu og þerraði útgrátin augun með 
jakkaerminni. Hann setti hjólið í gang og með miklum gný 
tókst það á loft og hvarf út í nóttina. 


„ið sjáumst að líkindum fljótlega, McGonagall prófessor,“ 
sagði Dumbledore og kinkaði til hennar kolli. McGonagall 
prófessor svaraði með því að snýta sér hressilega. 


Dumbledore sneri sér við og gekk aftur niður götuna. Hann 
nam staðar á horninu og dró silfurkveikjarann fram. Hann 
smellti einu sinni og samstundis kviknaði á öllum 
ljósastaurunum tólf. Runnaflöt var skyndilega böðuð gulu ljósi 
á ný og hann sá glitta í bröndóttan kött sem læddist fyrir 
hornið við hinn enda götunnar. Hann greindi óljóst litla 
böggulinn á tröppunum við hús númer fjögur. 


„Gangi þér vel, Harry,“ muldraði hann. Hann snerist á hæli og 
um leið og þaut í skikkjunni var hann horfinn. 


Hægur vindur bærði snyrtileg limgerðin við Runnaflöt sem lá 
hljóð og vel hirt undir bleksvörtum himninum. Engum hefði 
dottið í hug að þar gæti neitt undarlegt gerst. Harry Potter 
velti sér á hina hliðina inni í teppunum án þess að rumska. 
Hann greip með lítilli hendi um bréfið við hlið sér og hélt 
áfram að sofa. Hann hafði engan grun um að hann væri 
einstakur, þaðan af síður að hann væri frægur. Hann vissi 
ekki að eftir nokkra klukkutíma yrði hann vakinn af ópum og 


óhljóðum frú Dursley um leið og hún opnaði útidyrnar til að 
setja mjólkurflöskurnar út, né að næstu vikurnar myndi 
Dudley frændi hans kvelja hann og pína... Hann hafði heldur 
enga hugmynd um að á þessu andartaki hittist fólk á laun 
víðs vegar um landið, lyfti glösum honum til heiðurs og sagði 
í lágum hljóðum: 


„Skál fyrir Harry Potter, drengnum sem lifði af!“ 


Annar kafli 


Glerið sem hvarf 


Það voru liðin næstum tíu ár frá því að Dursleyfjölskyldan 
fann frænda sinn liggjandi á dyraþrepinu. Runnaflöt hafði 
aftur á móti harla lítið breyst á þessum tíma. Sólin skein á 
sömu vel hirtu garðana og lýsti upp látúnsskiltið á 
útidyrunum á númer fjögur. Sólargeislarnir læddust um stofu 
Dursleyhjónanna sem hafði haldist að mestu óbreytt frá 
kvöldinu örlagaríka þegar herra Dursley sat og fylgdist með 
hinum undarlegu fréttum af uglunum. Aðeins myndirnar á 
arinhillunni gáfu til kynna hversu langt var um liðið. Fyrir tíu 
árum hafði arinhillan verið hlaðin myndum af einhverju sem 
líktist stórum, bleikum bolta með mislita hatta og húfur - en 
Dudley Dursley var ekkert smábarn lengur. Nú höfðu 
barnamyndirnar vikið fyrir myndum af stórvöxnum, 
ljóshærðum dreng á fyrsta tvíhjólinu, í hringekjunni, í tölvuleik 
með pabba sínum og í faðmi mömmu sinnar. Stofan bar engin 


merki þess að annar drengur byggi líka í húsinu. 


Samt bjó Harry Potter þarna ennþá. Hann var að vísu sofandi í 
augnablikinu en Petunia frænka hans var vöknuð og hveli 
rödd hennar var það fyrsta sem hann heyrði þennan morgun. 


„Drífðu þig á fætur! Núna! Á stundinni!“ 


Harry hrökk upp með andfælum. Frænka hans barði aftur á 
dyrnar. 


„Á fætur!“ skrækti hún. Harry heyrði hana ganga í átt að 
eldhúsinu og stuttu seinna glamraði í steikarpönnunni þegar 
hún var sett á eldavélina. Hann velti sér á bakið og reyndi að 
rifja upp drauminn sem hann hafði dreymt. Þetta hafði verið 
góður draumur. Eitthvað í sambandi við fljúgandi mótorhjól. 
Honum fannst eins og hann hefði dreymt þetta áður. 


Frænka hans stóð nú aftur fyrir utan dyrnar. 


„Ertu kominn á lappir?“ spurði hún. 


„Næstum því,“ svaraði Harry. 


„Jæja, drífðu þig. Þú þarft að fylgjast með beikoninu. Þú lætur 
það ekki brenna við, það á allt að vera fullkomið á 
afmælisdeginum hans Duddys.“ 


Harry stundi. 


„Hvað sagðirðu?“ hreytti hún út úr sér í gegnum hurðina. 


„Ekkert... ekkert.“ 


Afmælisdagurinn hans Dudleys - hvernig í ósköpunum hafði 
hann getað gleymt honum? Harry steig rólega fram úr og fór 
að leita að sokkunum sínum. Hann fann eitt par undir rúminu 
og klæddi sig í þá þegar hann hafði fjarlægt kónguló úr 
öðrum þeirra. Harry var orðinn vanur kóngulóm, því að í 
kompunni undir stiganum þar sem hann svaf var allt morandi 
af þeim. 


Þegar hann var kominn í fötin gekk hann eftir ganginum í átt 
að eldhúsinu. Eldhúsborðið var hlaðið afmælisgjöfum til 
Dudleys. Dudley fengi greinilega nýju tölvuna sem hann 
langaði í að ógleymdu einu sjónvarpi í viðbót og fjallahjóli. 
Harry botnaði ekkert í af hverju Dudley langaði í fjallahjól. 
Dudley var nefnilega mjög feitur og hataði þar að auki alla 


líkamlega áreynslu - nema að sjálfsögðu þegar hún fól í sér 
að lúskra á einhverjum. Harry var uppáhaldsfórnarlamb 
Dudleys þegar hann náði til hans á annað borð. Því þó að 
Harry bæri það ekki með sér var hann mjög sprettharður. Ef 
til vill var það vegna veru hans í dimmri kompunni að Harry 
hafði alltaf verið fremur lítill og grannur eftir aldri. Hann virtist 
jafnvel ennþá minni og grennri en hann í rauninni var vegna 
þess að einu fötin sem hann átti voru notaðar flíkur af Dudley 
sem var um það bil fjórum sinnum stærri en Harry. Harry var 
grannleitur með beinaber hné, kolsvart hár og skærgræn 
augu. Kringlóttu gleraugun hans voru fest saman með 
límbandi vegna þess að Dudley hafði svo oft kýlt hann á 

nefið. Það eina sem Harry var ánægður með varðandi útlit sitt 
var mjótt ör á enninu, í laginu eins og elding. Hann hafði haft 
örið frá því hann mundi eftir sér og eitt af því fyrsta sem hann 
spurði Petuniu frænku sína að var hvernig hann hefði fengið 
það. 


„Í bílslysinu þegar foreldrar þínir dóu,“ hafði hún svarað. ,... 
Og hættu svo þessum spurningum.“ 


Ekki spyrja spurninga var regla númer eitt hjá 
Dursleyfjölskyldunni. 


Vernon frændi kom inn í eldhúsið þegar Harry var í óða önn 


að snúa beikoninu á pönnunni. 


„Greiddu þér!“ urraði hann. Svona var kveðja hans þennan 
morgun inn. 


Vikulega leit Vernon frændi upp úr dagblaðinu og æpti á 
Harry að drífa sig í klippingu. Harry hafði farið oftar í klippingu 
en allir strákarnir í bekknum hans samanlagt en það gilti einu, 
hárið á honum óx einfaldlega svona - í allar áttir. 


Harry var að spæla egg þegar Dudley kom inn í eldhús ásamt 
móður sinni. Dudley svipaði mjög til Vernons frænda. Hann 
var með búlduleitt, ljósrautt andlit, stuttan háls, vatnsblá 
augu og þykkt, ljóst hár sem féll rennislétt fram á breitt 
ennið. Petunia frænka sagði alltaf að Dudley líktist litlum engli 
- Dudley minnti Harry frekar á grís með hárkollu. 


Harry setti diska með eggi og beikoni á borðið. Það var að 
vísu hægara sagt en gert því að borðið var þakið gjöfum. 
Dudley var í óðaönn að telja þær. Það dimmdi yfir honum. 


„Þrjátíu og sex,“ sagði hann og leit á foreldra sína. „Það er 
tveimur færri en í fyrra.“ 


„Þú gleymdir að telja gjöfina frá Marge frænku með, elskan 
mín. Sjáðu, hún liggur hérna undir þessari stóru frá mömmu 
og pabba.“ „Allt í lagi, þrjátíu og sjö,“ sagði Dudley og varð 
rauður í framan. Harry sá að eitt af frægum æðisköstum 
Dudleys var í uppsiglingu og flýtti sér að skófla upp í sig 
matnum eins hratt og hann gat ef svo færi að Dudley velti 
borðinu um koll. 


Petunia frænka virtist líka skynja hættuna sem lá í loftinu. „Við 
skulum kaupa tvær gjafir í bænum í dag. Hvernig líst þér á 
það, blómið mitt?“ sagði hún hratt. „Tvær gjafir í viðbót. Er þá 
allt í lagi?“ 


Dudley hugsaði sig um augnablik. Það virtist valda honum 
töluverðum erfiðleikum. Að lokum sagði hann hægt: „Þá fæ 
ég þrjátíu og ... þrjátíu og ... “ 


„Þrjátíu og níu, hjartað mitt,“ sagði Petunia frænka. 


„Ó.“ Dudley settist þunglega niður og hrifsaði til sín pakka. 
„Allt í lagi þá.“ 


Vernon frændi hló góðlátlega. 


„Hann vill fá það sem honum ber eins og faðir hans. Það var 
lagið, Dudley minn!“ Hann ýfði hárið á Dudley vingjarnlega. 


Í sömu andrá hringdi síminn og Petunia frænka fór fram til að 
svara. Á meðan fylgdust Harry og Vernon frændi með Dudley 
taka utan af fjallahjóli, myndbandstæki, fjarstýrðri flugvél, 
sextán nýjum tölvuleikjum og myndbandstökuvél. Hann var 
að rífa pappírinn utan af gullúri þegar Petunia frænka birtist 
aftur áhyggjufull og reið á svipinn. 


„Slæmar fréttir, Vernon,“ sagði hún. „Frú Figg er fótbrotin. 
Hún getur ekki tekið á móti honum.“ Hún kinkaði kolli í áttina 
að Harry. 


Dudley missti andlitið af hryllingi en hjartað í Harry tók kipp 
af gleði. Á hverju ári á afmælisdegi Dudleys fóru 
Dursleyhjónin með hann og vin hans í bæinn. Þá var ýmist 
farið í ævintýragarða, bíó eða á hamborgarastaði. Harry var 
alltaf skilinn eftir hjá frú Figg, brjálaðri, gamalli konu sem bjó 
tveimur götum neðar. Harry þoldi ekki að vera þar. Allt húsið 
angaði af soðnu káli og í ofanálag var hann neyddur til að 


skoða myndir af öllum köttunum sem hún hafði átt um ævina. 


„Hvað gerum við nú?“ sagði Petunia frænka og horfði 
reiðilega á Harry eins og hann hefði skipulagt þetta allt 
saman. Harry vissi að hann átti að finna til með frú Figg, en 
það var allt annað en auðvelt þegar hann áttaði sig á að nú 
væri heilt ár þangað til hann þyrfti aftur að skoða myndir af 
Mjása, Mjallhvíti, Herra Klóa og Toppi. 


„Mið gætum hringt í Marge,“ stakk Vernon frændi upp á. 


„Engan kjánaskap, Vernon. Hún þolir strákinn ekki.“ 
Dursleyhjónin áttu það til að tala eins og Harry væri ekki á 
staðnum - eða öllu heldur eins og hann væri eitthvað slímugt 
og fráhrindandi sem skildi ekki mannamál - eins og til dæmis 
snigill. 


„En hvað með hana þarna vinkonu þína, Yvonne?“ 
„Hún er í fríi á Mallorka,“ hreytti Petunia frænka út úr sér. 
„Ég get alveg verið einn heima. Farið þið bara,“ skaut Harry 


vongóður inn í (hann gæti horft á það sem hann vildi í 
sjónvarpinu og jafnvel prófað nýju tölvuna hans Dudleys). 


Petunia frænka varð á svipinn eins og hún hefði gleypt heila 


sítrónu. 


„Og eigum við svo að koma að húsinu í rúst?“ urraði hún. 


„Ég lofa að sprengja það ekki í loft upp,“ sagði Harry, en 
enginn veitti því eftirtekt. 


„Mið gætum kannski tekið hann með í dýragarðinn,“ sagði 
Petunia frænka treglega, „og skilið hann eftir í bílnum ...“ 


„Bíllinn er nýr og hann fær ekki að vera einn inni í honum ...“ 


Dudley byrjaði að gráta hástöfum. Þetta voru krókódílatár. 
Það voru mörg ár síðan hann hafði grátið í alvörunni, en hann 
vissi af reynslunni að ef hann vældi nógu mikið og gerði sig 
afmyndaðan í framan léti mamma hans allt eftir honum. 


„Elsku litla dúllan mín, hættu að gráta. Mamma leyfir ljóta 
stráknum ekki að eyðileggja afmælisdaginn þinn!“ hrópaði 
hún upp yfir sig og vafði hann örmum. 


„Ég ... vil... ekki ... hafa hann... með!“ æpti Dudley upp á 
milli uppgerðarekkasoganna. „Hann eyðileggur a-alltaf allt!“ 
Dudley laumaðist til að glotta andstyggilega við Harry. 


Á sama augnabliki hringdi dyrabjallan. 


„Almáttugur, þau eru komin!“ sagði Petunia frænka 
örvæntingarfull - andartaki síðar birtist besti vinur Dudleys, 
Piers Polkiss, ásamt móður sinni. Piers var horaður piltur með 
andlit eins og á rottu. Hann var venjulega sá sem hélt 
krökkunum föstum á meðan Dudley lúskraði á þeim. Dudley 
hætti uppgerðargrátnum samstundis. 


Hálfri klukkustund síðar sat Harry í aftursætinu í bíl 
Dursleyhjónanna ásamt Piers og Dudley og var á leiðinni í 
dýragarðinn í fyrsta sinn á ævinni. Hann var öldungis 
gáttaður á heppni sinni. Frænda hans og frænku hafði ekki 
tekist að koma honum annars staðar fyrir, en áður en þau 
lögðu af stað hafði Vernon frændi tekið Harry á eintal. 


„Ég vara þig við,“ sagði hann og rak stórskorið, dimmrautt 
andlitið alveg upp að Harry, „ég ætla að vara þig við strax - 
ef þú ert með einhverja stæla verðurðu hafður í kompunni 


fram að jólum.“ 


„Ég ætla ekki að gera neitt,“ sagði Harry, „ég sver það ...“ 


En Vernon frændi trúði honum ekki. Það trúði honum aldrei 
neinn. Vandamálið var að ýmislegt furðulegt átti sér stað 
nálægt Harry og það þýddi ekkert að reyna að segja 
Dursleyhjónunum að hann ætti enga sök á því. 


Einu sinni hafði Petunia frænka fengið sig fullsadda af að 
Harry kom alltaf heim frá rakaranum án þess að á honum 
sæist að hann hefði farið þangað. Hún tók þá eldhússkærin 
og klippti hárið á honum svo snöggt að hann var næstum 
sköllóttur fyrir utan ennistoppinn sem hún skildi eftir „til að 
fela þetta hrikalega ör“. Dudley hló sig máttlausan, en Harry 
lá andvaka um nóttina af kvíða fyrir að mæta í skólann næsta 
dag. Honum var þegar strítt á stóru fötunum sem hann 
klæddist og samanlímdu gleraugunum. En þegar hann 
vaknaði næsta morgun og leit í spegilinn var hárið 
nákvæmlega eins og það hafði verið áður en Petunia frænka 
snoðaði hann með eldhússkærunum. Hann var hafður í 
kompunni í viku þrátt fyrir að hann hefði reynt að útskýra að 
hann hefði ekki hugmynd um hvers vegna hárið hefði vaxið 
svona hratt aftur. 


Öðru sinni hafði Petunia frænka verið að reyna að troða 
honum í andstyggilega gamla peysu af Dudley (brúna með 
appelsínugulum doppum). Því ákafar sem hún reyndi að toga 
hana yfir höfuðið á honum þeim mun minni varð hún. Að 
lokum var hún orðin á stærð við dúkkupeysu og passaði 
engan veginn á Harry. Petunia frænka komst að þeirri 
niðurstöðu að hún hlyti að hafa minnkað í þvotti og Harry til 
mikils léttis var honum ekki refsað í þetta skipti. 


Aftur á móti lenti hann í heilmiklum vandræðum þegar komið 
var að honum uppi á þaki skólaeldhússins. Klíkan hans 
Dudleys hafði verið að elta hann eins og venjulega þegar 
hann sat allt í einu uppi á skorsteininum, sjálfum sér og 
öðrum til mikillar undrunar. Dursleyhjónin höfðu fengið 
áminningarbréf frá skólastjóra Harrys þar sem stóð að Harry 
hefði verið að klifra upp skólabygginguna. Það eina sem hann 
hafði gert (eins og hann reyndi að kalla til Vernons frænda í 
gegnum læsta hurð kompunnar) var að reyna að stökkva á 
bak við stóru ruslatunnurnar fyrir utan eldhúsið. Harry fannst 
líklegast að vindhviða hefði þeytt honum upp á þak í miðju 
stökki. 


En í dag færi ekkert úrskeiðis. Það var jafnvel hægt að halda 
út návist Dudleys og Piers ef það þýddi að hann fengi að eyða 


deginum einhvers staðar annars staðar en í skólanum, 


kompunni sinni eða illa lyktandi stofu frú Figgs. 


Á leiðinni kvartaði Vernon frændi stöðugt við Petuniu frænku. 
Hann naut þess að kvarta yfir öllu mögulegu. Vinnufélagarnir, 
Harry, ríkisstjórnin, Harry, bankinn og Harry voru aðeins lítill 
hluti af umkvörtunarefnunum. Þennan morgun voru það 
mótorhjól. 


n... peysast um eins og vitleysingar, þessir skemmdarvargar,“ 
sagði hann um leið og mótorhjól tók fram úr þeim. 


„Mig dreymdi mótorhjól í nótt,“ sagði Harry og mundi 
skyndilega eftir draumnum frá nóttinni áður. „Það gat flogið.“ 


Litlu munaði að Vernon frændi rækist á bílinn fyrir framan 
þau. Hann snarsneri sér við í sætinu og andlitið á honum 
líktist helst risastórri rauðrófu með yfirskegg þegar hann 

öskraði á Harry: „Mótorhjól geta ekki flogið!“ 


Dudley og Piers flissuðu. 


„Ég veit það vel,“ sagði Harry. „Þetta var bara draumur.“ 


Hann óskaði þess að hann hefði þagað. Ef það var eitthvað 
sem Dursleyhjónin þoldu ekki þá var það þegar hann talaði 
um eitthvað sem gat engan veginn staðist - það skipti engu 
þótt það væri bara draumur eða jafnvel teiknimynd. Þau 
þoldu það enn síður en þegar hann spurði spurninga. Þau 
virtust halda að það gæti vakið hættulegar grillur í kollinum á 


honum. 


Þetta var sólríkur laugardagur og dýragarðurinn var yfirfullur 
af fjölskyldum. Dursleyhjónin keyptu stóra súkkulaðiísa handa 
Dudley og Piers við innganginn. Vingjarnlega 
afgreiðslustúlkan í ísbúðinni hafði spurt Harry hvað hann vildi 
áður en þau gátu flýtt sér í burtu, svo að þau neyddust til að 
gefa honum ódýran sítrónufrostpinna. Hann var reyndar alls 
ekki sem verstur, hugsaði Harry og sleikti hann á meðan þau 
fylgdust með górillu klóra sér í hausnum. Harry fannst hún 
merkilega lík Dudley að frátöldu ljósa hárinu. 


Þetta var besti morgunn sem Harry hafði upplifað í langan 
tíma. Hann gætti þess að halda sig í hæfilegri fjarlægð frá 
hinum svo að Dudley og Piers, sem voru að verða leiðir á 
dýrunum, tækju ekki til við þá uppáhaldsiðju sína að ganga í 
skrokk á honum. Þau borðuðu á veitingastaðnum í 
dýragarðinum. Dudley fékk æðiskast vegna þess að 


skammturinn hans af pylsum og kartöflusalati var ekki nógu 
stór og því fékk Harry að borða afganginn en Vernon frændi 
keypti stærri skammt handa Dudley. 


Harry sá eftir á að þetta hafði verið of gott til að endast. 


Eftir hádegismatinn fóru þau í skriðdýrahúsið. Inni var svalt 
og dimmt, og upplýst glerbúr voru meðfram öllum 
veggjunum. Hinum megin við glerið mátti sjá eðlur og snáka 
sem skriðu og hlykkjuðust yfir smásteina og trjábúta. Dudley 
og Piers vildu fá að sjá risavöxnu gleraugnaslöngurnar og 
stóru, digru kyrkislöngurnar. Dudley kom fljótlega auga á 
stærstu slönguna í byggingunni. Hún hefði getað vafið sig 
tvisvar sinnum utan um bílinn hans Vernons frænda og malað 
hann mélinu smærra - en í augnablikinu virtist hún ekki í 


skapi til þess. Raunar var hún steinsofandi. 


Dudley klessti nefið að glerinu og starði á glansandi brúna 
kyrkislönguna þar sem hún hafði hringað sig saman. 


„Láttu hana hreyfa sig,“ sagði hann vælulega við pabba sinn. 
Vernon frændi sló létt í glerið en slangan haggaðist ekki. 


„Gerðu þetta aftur,“ skipaði Dudley. Vernon frændi bankaði 


fastar með hnúunum en slangan lúrði áfram. 


„Þetta er hundfúlt,“ kveinaði Dudley og slangraði í burtu. 


Harry stillti sér upp fyrir framan búrið og horfði rannsakandi á 
slönguna. Það kæmi honum ekki á óvart þó að slangan hefði 
drepist úr leiðindum. Hún hafði engan félagsskap annan en af 
heimsku fólki sem bankaði í glerið og reyndi að trufla hana 
allan liðlangan daginn. Þetta var jafnvel verra en að búa í 
kompu þar sem eini félagsskapurinn var Petunia frænka sem 
lamdi á hurðina. Hann gat þó að minnsta kosti gengið um 
húsið. 


Skyndilega opnaði slangan svört, perlulaga augun. Hægt og 
rólega reisti hún höfuðið þar til augu hennar voru í sömu hæð 
og augu Harrys. 


Hún blikkaði hann. 
Harry starði. Svo leit hann snarlega í kringum sig til að 


athuga hvort einhver væri að fylgjast með. En svo var ekki. 
Hann leit aftur á slönguna og blikkaði á móti. 


Slangan hnykkti höfðinu í áttina að Vernoni frænda og Dudley 
og ranghvolfdi í sér augunum. Augnaráðið sem hún sendi 
Harry gaf til kynna að svona væri þetta alltaf. 

„Ég skil þig,“ muldraði Harry í gegnum glerið þó að hann væri 
ekki alveg viss um að slangan heyrði til hans. „Þetta hlýtur að 
vera ofboðslega pirrandi.“ 

Slangan kinkaði ákaft kolli. 


„Hvaðan ertu annars?“ spurði Harry. 


Slangan benti með halanum í áttina að litlu skilti á glerinu. 
Harry rýndi í það. 


Boa Constrictor. Brasilía. 
„Var gott að búa þar?“ 
Slangan benti aftur á skiltið með halanum og Harry las áfram: 


Þetta eintak er alið upp í dýragarðinum. „Ó, ég skil - svo þú 
hefur aldrei komið til Brasilíu?“ 


Slangan hristi höfuðið. Um leið heyrðist skerandi óp og Harry 
og slangan hrukku í kút. „Dudley! Herra Dursley! Komið og 
sjáið hvað slangan er að gera! Þetta er ótrúlegt!“ 


Dudley kom kjagandi í áttina til þeirra eins hratt og hann gat. 


„Burt með þig,“ sagði hann og kýldi Harry í síðuna. Þetta kom 
honum í svo opna skjöldu að hann féll harkalega á steingólfið. 
Það sem á eftir kom gerðist svo hratt að enginn sá hvernig 
það átti sér stað - Piers og Dudley hölluðu sér upp að glerinu 
á búrinu og á næsta andartaki stukku þeir í burtu með 
hræðsluópum. 


Harry settist upp og tók andköf; glerið í búri slöngunnar var 
horfið. Slangan smeygði sér örsnöggt út úr búrinu og renndi 
sér niður á gólf - gestir skriðdýrahússins æptu og öskruðu og 
byrptust að útgöngudyrunum. 


Þegar slangan hlykkjaðist framhjá honum hefði Harry getað 
svarið að hann heyrði lága, hvæsandi rödd segja: „Hér kem 
ég, Brasss ilía, þökk sssé þér, amígó.“ 


Umsjónarmaður skriðdýrahússins var lamaður af 
geðshræringu. 


„En glerið?“ endurtók hann í sífellu. „Hvað varð um glerið?“ 


Sjálfur forstjóri dýragarðsins lagaði sterkt, sætt te handa 
Petuniu frænku og baðst afsökunar í sífellu. Piers og Dudley 
þvöðruðu bara hvor upp í annan. Eftir því sem Harry gat best 
séð hafði slangan ekki gert neitt annað en að glefsa 
gáskafullt í hælana á þeim um leið og hún renndi sér framhjá. 
En þegar þau voru sest inn í bíl Vernons frænda var sagan 
orðin önnur: Slangan hafði næstum bitið af Dudley fótinn og 
Piers sór að hún hefði reynt að kremja sig til dauða. En verst 
af Öllu, fyrir Harry að minnsta kosti, var þegar Piers sagði: 


„Harry var að tala við hana, er það ekki, Harry?“ 


Um leið og Piers var farinn hellti Vernon frændi sér yfir Harry. 
Hann var svo orðlaus af reiði að honum tókst með 
naumindum að stynja upp: „Farðu - kompuna - vertu þar - 
enginn matur,“ áður en hann lyppaðist niður í stól og Petunia 
frænka þurfti að færa honum tvöfaldan koníak í snarhasti. 


Nokkru síðar lá Harry inni í dimmri kompunni sinni og óskaði 
þess að hann ætti úr. Hann hafði ekki hugmynd um hvað 
tímanum leið og gat því ekki verið öruggur um að fólkið í 


húsinu svæfi. Fyrr þorði hann ekki að hætta á að laumast inn í 
eldhús í leit að einhverju ætilegu. 


Nú hafði hann búið hjá Dursleyfjölskyldunni í næstum tíu ár, 
tíu ömurleg ár. Hann hafði átt heima hérna eins lengi og hann 
mundi eftir sér, allt frá því að hann var smábarn og foreldrar 
hans létust í bílslysinu. Hann mundi ekki eftir að hafa verið í 
bílnum með foreldrum sínum þegar þau dóu. Á löngum, 
einmanalegum stundum í kompunni reyndi hann stundum af 
alefli að rifja upp hvað hafði gerst. Þá var eins og hann sæi 
fyrir sér blindandi, skærgrænt ljós og fyndi fyrir brennandi 
sársauka á enninu. Þetta hlaut að vera bílslysið þó að hann 
gæti ekki ímyndað sér hvaðan græna ljósið kæmi. Hann 
mundi ekkert eftir foreldrum sínum og á heimilinu voru engar 
ljósmyndir af þeim. Frænka hans og frændi minntust aldrei á 
þau og hann mátti að sjálfsögðu aldrei spyrja neins. 


Þegar Harry var yngri lét hann sig oft dreyma um að einhver 
óþekktur ættingi kæmi og næmi hann á brott en það gerðist 
aldrei. Hann átti enga ættingja aðra en Dursleyfjölskylduna. 
Samt fannst honum stundum (eða vonaði í það minnsta) að 
ókunnugt fólk á götunum kannaðist við hann. Það var alltaf 
mjög sérkennilegt fólk sem virtist þekkja hann. Pínulítill 
maður með fjólubláan hatt hafði hneigt sig fyrir honum eitt 


sinn þegar hann var að versla með Petuniu frænku og Dudley. 
Petunia frænka hafði drifið þá út úr búðinni án þess að kaupa 
nokkuð og hamslaus af bræði hafði hún spurt Harry hvort 
hann þekkti manninn. Eitt sinn hafði sérkennileg, gömul kona, 
grænklædd frá toppi til táar, veifað glaðlega til hans í strætó. 
Sköllóttur maður í síðum, purpuralitum frakka hafði meira að 
segja tekið í höndina á honum úti á götu um daginn og síðan 
gengið í burtu án þess að segja orð. Það furðulegasta var að í 
hvert sinn sem Harry ætlaði að skoða þetta fólk nánar virtist 
það hverfa. 


Í skólanum átti hann engan að. Allir vissu að klíkan hans 
Dudleys þoldi ekki þennan skrítna Harry Potter í víðu, gömlu 
fötunum með brotnu gleraugun og enginn vildi komast í kast 
við klíkuna hans Dudleys. 


Þriðji kafli 


Dularfullu bréfin 


Flótti brasilísku slöngunnar leiddi til þess að Harry var settur í 
lengra straff en nokkru sinni fyrr. Um það leyti sem honum 
var hleypt út úr kompunni aftur var sumarfríið hafið og 
Dudley hafði þegar náð að brjóta nýja myndbandstækið, 
mölva fjarstýrðu flugvélina og í fyrsta hjólatúrnum á 
fjallahjólinu tókst honum að hjóla frú Figg gömlu niður þegar 


hún staulaðist yfir götuna á hækjunum. 


Harry var dauðfeginn að vera laus við skólann, en hann var 
því miður ekki laus við klíkuna hans Dudleys; hún kom í 
heimsókn á hverjum einasta degi. Piers, Dennis, Malcolm og 
Gordon voru hver öðrum stærri og heimskari, en þar sem 
Dudley var þeirra stærstur og heimskastur var hann að 
sjálfsögðu leiðtoginn í hópnum. Og þeir tóku allir þátt í 
uppáhaldsleik Dudleys með glöðu geði: Harryveiðum. 


Þetta var ástæðan fyrir því að Harry varði mestum tíma 
sínum fjarri Dursleyhúsinu. Hann ráfaði um og hugsaði um lok 
sumarleyfisins þar sem hann eygði vonarglætu. Í byrjun 
september áttu bæði hann og Dudley að skipta um skóla: 
Dudley færi í gamla einkaskólann hans Vernons frænda 
ásamt Piers Polkiss. Harry yrði aftur á móti sendur í 
Stonewallskóla sem var hinn almenni hverfisskóli. Það fannst 
Dudley mjög fyndið. 


„Þeir kaffæra busana í klósettunum fyrsta daginn í 
Stonewall,“ upplýsti Dudley. „Viltu ekki koma upp að æfa 


þig?“ 


„Nei, takk,“ sagði Harry. „Aumingja klósettið hefur aldrei 
fengið neitt jafn hrikalegt og hausinn á þér ofan í sig - því 
gæti orðið óglatt.“ Svo hljóp hann af stað eins og fætur 
toguðu áður en Dudley náði að átta sig á móðguninni. 


Einn góðan veðurdag í júlí fór Petunia frænka með Dudley í 
bæinn til að kaupa skólabúninginn fyrir Smeltingskóla. Harry 
var skilinn eftir hjá frú Figg sem var alls ekki jafn slæm og 
venjulega. Það kom í ljós að frú Figg hafði hrasað um einn af 
köttunum sínum þegar hún fótbrotnaði og hún virtist því ekki 
alveg jafn hrifin af þeim og áður. Hún leyfði Harry að horfa á 


sjónvarpið og gaf honum bita af súkkulaðiköku sem 
bragðaðist eins og hún hefði verið geymd inni í skáp í nokkur 
ár. 


Þetta kvöld spígsporaði Dudley um stofuna í nýja 
skólabúningnum. Drengirnir í Smeltingskóla klæddust 
dumbrauðum jökkum, appelsínugulum hnébuxum og 
kollóttum stráhöttum sem kölluðust ræðarahattar. Þeir fengu 
líka hnúðótta stafi sem þeir notuðu til að berja hver annan 
þegar kennararnir sáu ekki til. Það var álitin góð þjálfun fyrir 
framtíðina. 


Þegar Vernon frændi horfði á Dudley í nýju hnébuxunum 
sagði hann loðmæltur að þetta væri mesti gleðidagur sem 
hann hefði upplifað. Petunia frænka táraðist og sagðist eiga 
bágt með að trúa að þetta væri litla Dudleykrílið hennar, 
hann væri svo stór og myndarlegur. Harry treysti sér ekki til 
að opna munninn. Hann var viss um að tvö rifbein væru nú 
þegar brotin af því að reyna að bæla niður hláturinn. 


Þegar Harry kom inn í eldhús næsta morgun mætti honum 
hræðilegur fnykur. Lyktin virtist koma úr járnbala í 
eldhúsvaskinum. Hann kíkti ofan í vaskinn. Balinn var fullur af 


skítugum dulum sem flutu um í gráu vatni. 


„Hvað er þetta?“ spurði hann Petuniu frænku. Varirnar á 
henni herptust saman eins og alltaf þegar hann dirfðist að 
spyrja spurninga. 


„Nýi skólabúningurinn þinn,“ sagði hún. 


Harry leit aftur ofan í balann. 


„Ó,“ sagði hann. „Ég vissi ekki að hann þyrfti að vera svona 
blautur.“ 


„Láttu ekki eins og fífl,“ hreytti Petunia frænka út úr sér. „Ég 
er að lita gömul föt af Dudley handa þér. Þau verða alveg jafn 
góð og skólabúningur hinna þegar ég er búin.“ 


Harry efaði það stórlega en vissi að það þýddi lítið að kvarta. 
Hann settist við borðið og reyndi að leiða hugann frá því 
hvernig útgangurinn yrði á honum fyrsta daginn í 
Stonewallskóla - líklega myndi hann líta út fyrir að vera 
klæddur í gamla fílshúð. 


Dudley og Vernon frændi fitjuðu upp á nefið þegar þeir komu 
inn vegna óþefsins sem barst frá nýja skólabúningi Harrys. 


Vernon frændi opnaði dagblaðið eins og venjulega og Dudley 
barði nýja stafnum frá Smeltingskóla í borðið. Stafinn skildi 
hann aldrei við sig. 


Þau heyrðu póstlúguna skellast og bréf detta á dyramottuna. 


„Náðu í póstinn, Dudley,“ sagði Vernon frændi án þess að líta 
upp úr blaðinu. 


„Láttu Harry gera það.“ 


„Náðu í póstinn, Harry.“ 


„Láttu Dudley gera það.“ 


„Sláðu hann með stafnum þínum, Dudley.“ 


Harry vék sér undan stafnum og fór að ná í póstinn. 


Það lágu þrjú bréf á mottunni: póstkort frá Marge, systur 


Vernons frænda, sem var í sumarfríi á Wighteyju, brúnt 
umslag sem leit út fyrir að vera reikningur og - bréf til Harrys. 


Harry tók bréfið upp og starði á það. Hjartað í honum titraði 
eins og risastór gúmmiíteygja. Enginn hafði nokkurn tímann 
skrifað honum bréf. Hver ætti svo sem að gera það? Hann átti 
enga vini, enga aðra ættingja - hann átti ekki einu sinni 
bókasafnskort svo hann fékk aldrei dónaleg rukkunarbréf um 
bækur sem hafði ekki verið skilað á réttum tíma. Samt stóð 
hann nú með bréf í höndunum sem var merkt svo rækilega 
að á því lék enginn vafi: 


Hr. H. Potter 

Kompunni undir stiganum 

Runnaflöt 4 

Little Whinging 

Surrey 

Umslagið var þykkt og þungt, og úr gulleitu pergamernti. 


Heimilisfangið var ritað með smaragðsgrænu bleki. Á því var 
ekkert frímerki. 


Með skjálfandi höndum sneri hann umslaginu við. Á 
bakhliðinni var purpuralitt innsigli með skjaldarmerki: Ljón, 
örn, greifingi og snákur sem umluktu bókstafinn H. 


„Drífðu þig, strákur!“ kallaði Vernon frændi úr eldhúsinu. 
„Hvað ertu að hangsa, ertu kannski að leita að 
bréfasprengjum?“ Hann flissaði að eigin fyndni. 


Harry fór aftur inn í eldhús og starði enn á bréfið. Hann rétti 
Vernoni frænda reikninginn og póstkortið, settist hægt niður 
og byrjaði að opna gula umslagið. 


Vernon frændi reif reikninginn upp, hnussaði og beindi 
athyglinni að póstkortinu. 


„Marge er veik,“ tilkynnti hann Petuniu frænku. „Hún borðaði 
eitthvað sem hún þoldi ekki...“ 


„Pabbi!“ sagði Dudley allt í einu. „Pabbi, Harry fékk bréf!“ 
Harry var að fletta bréfinu í sundur. Það var skrifað á þykkt 
pergament eins og var í umslaginu. Vernon frændi teygði sig 
fram og reif bréfið úr höndunum á honum. 


„Ég á það!“ sagði Harry og reyndi að ná því aftur. 


„Hver ætti að skrifa þér?“ sagði Vernon frændi hæðnislega, 
hristi bréfið úr brotinu með annarri hendinni og renndi 
augunum yfir það. Liturinn í andlitinu á honum breyttist 
hraðar en á umferðarljósum úr rauðum í grænan. Innan 
nokkurra sekúndna var hann orðinn gráhvítur í framan eins 


og gamall, staðinn hafragrautur. 


„P-P-Petunia!“ stundi hann upp. 


Dudley reyndi að hrifsa bréfið af honum en faðir hans hélt því 
utan seilingar. Petunia tók það, forvitin á svip, og las fyrstu 
línuna. Eitt andartak virtist ætla að líða yfir hana. Hún greip 
um hálsinn á sér og gaf frá sér hálfkæft hljóð. 


„Vernon! Guð minn góður - Vernon!“ 

Þau störðu hvort á annað og virtust algerlega hafa gleymt að 
Harry og Dudley voru ennþá staddir í eldhúsinu. Dudley var 
ekki vanur að vera hunsaður, svo að hann sló föður sinn 


snöggt í höfuðið með stafnum. 


„Ég vil fá að lesa þetta bréf,“ heimtaði hann hárri röddu. 


„Ég vil fá að lesa það,“ sagði Harry hamslaus, „af því að þetta 
er mitt bréf.“ 


„Komið ykkur út, báðir tveir,“ sagði Vernon frændi höstugur 
og tróð bréfinu aftur í umslagið. 


Harry hreyfði sig ekki. 


„Ég vil fá bréfið mitt!“ æpti hann. 


„Leyfðu mér að sjá það!“ krafðist Dudley. 


„Út!“ öskraði Vernon frændi, tók í hnakkadrambið á þeim 
báðum, fleygði þeim út úr eldhúsinu og skellti hurðinni á eftir 
þeim. Harry og Dudley byrjuðu strax að rífast í lágum hljóðum 
og slást um það hvor fengi að hlusta við skráargatið. Dudley 
vann og því varð Harry að leggjast á magann með gleraugun 
dinglandi á öðru eyranu til að hlusta við rifuna undir hurðinni. 


„Vernon,“ sagði Petunia frænka skjálfrödduð, „sjáðu 
heimilisfangið - hvernig í ósköpunum gátu þau vitað hvar 
hann sefur? Þú heldur þó ekki að þau hafi fylgst með húsinu?“ 


„Fylgst með - njósnað - gætu hafa elt okkur,“ tautaði Vernon 
frændi tryllingslega. 


„En hvað eigum við að gera, Vernon? Eigum við að skrifa til 
baka og segja þeim að við viljum ekki... “ 


Harry sá svörtu, vel pússuðu skóna hans Vernons frænda 
stika fram og aftur um eldhúsið. 


„Nei,“ sagði hann að lokum. „Nei, við látum eins og ekkert 
hafi í skorist. Ef þau fá ekkert svar ... já, það er líklega best... 
við gerum ekkert í þessu.“ 


FL 


„Ég ætla ekki að hýsa einn af þeim, Petunia! Við hétum því 
þegar við tókum hann að okkur að við myndum koma í veg 
fyrir alla vitleysu af þessu tagi.“ 


Þegar Vernon frændi kom heim þetta sama kvöld gerði hann 
nokkuð sem hann hafði aldrei gert áður: Hann heimsótti Harry 
í kompuna. 


„Hvar er bréfið mitt?“ spurði hann um leið og Vernon frændi 


hafði troðið sér inn um dyrnar. „Hver var að skrifa mér?“ 


„Enginn. Það var stílað á þig fyrir mistök,“ sagði Vernon 
frændi stuttur í spuna. „Ég brenndi það.“ 


„Þetta voru ekki mistök,“ sagði Harry reiðilega. „Það var 
meira að segja stílað á kompuna mína.“ 


„ÞÖGN!“ æpti Vernon frændi, og tvær kóngulær féllu ofan úr 
loftinu af eintómri hræðslu. Hann dró djúpt að sér andann 
nokkrum sinnum og kreisti svo fram bros. 


„Hérna - sjáðu til, Harry - það var einmitt kompan sem ég 
vildi ræða við þig um. Okkur frænku þinni finnst þú eiginlega 
vera orðinn aðeins of stór fyrir hana... við höldum að það 
færi betur um þig í öðru herberginu hans Dudleys.“ „Af 
hverju?“ spurði Harry. 


„Hættu þessu spurningaflóði!“ hreytti frændinn út úr sér. 
„Farðu með dótið þitt upp á stundinni.“ 


Í húsi Dursleyfjölskyldunnar voru fjögur herbergi: Eitt þar sem 
Vernon frændi og Petunia frænka sváfu; eitt gestaherbergi 


(sem Marge systir Vernons notaði yfirleitt); eitt sem Dudley 
svaf Í og annað sem hann hafði undir leikföng og hluti sem 
komust ekki fyrir í hinu herberginu. Harry þurfti bara að fara 
eina ferð upp stigann með allar eigur sínar úr kompunni. 
Hann settist á rúmið og horfði í kringum sig. Næstum hver 
einasti hlutur í herberginu var brotinn. Mánaðargamla 
myndbandstækið lá ofan á litlum skriðdreka sem Dudley hafði 
keyrt yfir hund nágrannans. Úti í horni var fyrsta sjónvarpið 
hans Dudleys en skermurinn var brotinn vegna þess að hann 
hafði gefið því spark þegar uppáhaldsþættinum hans var 
frestað. Þarna var stórt fuglabúr sem hafði hýst páfagauk fyrir 
löngu. Dudley hafði látið hann í skiptum fyrir alvöru loftriffil 
sem lá kengboginn uppi á hillu af því að Dudley hafði sest 
ofan á hann. Aðrar hillur voru fullar af bókum. Þær voru það 
eina í herberginu sem virtist algerlega óhreyft. 


Á neðri hæðinni heyrðist Dudley væla í mömmu sinni: „Ég vil 
ekki hafa hann þarna ... Ég þarf að nota þetta herbergi ... 
Láttu hann flytja ...“ 


Harry andvarpaði og teygði úr sér í rúminu. Í gær hefði hann 
gefið allt til að fá að vera hérna uppi. Núna vildi hann frekar 
vera Í kompunni með bréfið sitt heldur en hér á efri hæðinni 
án þess. 


Við morgunverðarborðið næsta dag voru allir fremur þögulir. 
Dudley var í losti. Hann hafði öskrað, slegið föður sinn með 
stafnum, kastað upp af ásettu ráði, sparkað í móður sína og 
fleygt skjaldbökunni sinni í gegnum glerið á gróðurhúsinu. 
Þrátt fyrir það hafði honum ekki tekist að endurheimta 
herbergið sitt. Harry lét hugann reika til gærdagsins um sama 
leyti og óskaði þess biturlega að hann hefði opnað bréfið 
frammi í forstofu. Vernon frændi og Petunia frænka sendu 
hvort öðru þungbúið augnaráð. 


Þegar pósturinn kom fékk Vernon frændi Dudley til að ná í 
hann á meðan hann reyndi sitt besta til að vera vinalegur við 
Harry. Þau heyrðu Dudley slá stafnum sínum utan í veggina 
inn eftir öllum ganginum. Svo heyrðu þau hann kalla: „Það er 
komið annað í viðbót! Hr. Potter, minnsta svefnherberginu á 
Runnaflöt 4...“ 


Með hálfkæfðu ópi stökk Vernon frændi upp úr stólnum og 
hljóp til Dudleys með Harry á hælunum. Vernon frændi þurfti 
að snúa Dudley niður til að ná bréfinu af honum sem var 
fremur erfitt, því að Harry hafði tekið Vernon frænda 
kverkataki aftan frá. Eftir nokkurra mínútna fálmkennd 


slagsmál þar sem allir voru lamdir í höfuðið með stafnum frá 


Smeltingskóla reis Vernon frændi andstuttur á fætur með 


bréfið hans Harrys í annarri hendinni. 


„Inn í kompu með þig - ég meina, upp í herbergi,“ stundi 
hann upp við Harry. „Dudley, hypjaðu þig - farðu.“ 


Harry gekk um gólf í nýja herberginu sínu. Einhver vissi að 
hann var fluttur úr kompunni og virtist líka vita að hann hefði 
ekki fengið fyrra bréfið. Það hlaut að þýða að það yrði reynt 
að hafa samband aftur, var það ekki? Og í næsta skipti skyldi 
það takast. Honum hafði komið ráð í hug. 


Vekjaraklukkan hringdi klukkan sex næsta morgun. Harry 
flytti sér að slökkva á henni og klæddi sig hljóðlega. Hann 
mátti ekki fyrir nokkurn mun vekja neinn í húsinu. Hann 


læddist niður án þess að kveikja ljósin. 


Hann ætlaði að bíða eftir bréfberanum við hornið á Runnaflöt 
og fá allan póstinn fyrir hús númer fjögur afhentan þar. 
Hjartað hamasðist í brjósti hans þegar hann læddist eftir 
löngum, dimmum ganginum að útidyrunum. 


„Aaaaah!“ 


Harry stökk í loft upp - hann hafði stigið á eitthvað stórt og 
skvapkennt við dyrnar - eitthvað lifandi! 


Ljósin kviknuðu á efri hæðinni og Harry uppgötvaði sér til 
mikillar skelfingar að þetta stóra og skvapkennda sem hann 
hafði stigið á var andlitið á frænda hans. Vernon frændi hafði 
legið í svefnpoka við útidyrnar með höfuðið undir 
bréfalúgunni. Það var greinilegt að hann ætlaði að reyna að 
koma í veg fyrir að Harry fengi bréfin sín. Hann hélt hálftíma 
reiðilestur yfir Harry og skipaði honum svo að fara og laga te. 
Harry lötraði eymdarlegur inn í eldhús og þegar hann kom 
aftur var pósturinn kominn og lá í kjöltunni á Vernoni frænda. 
Harry sá að þrjú bréfanna voru árituð með smaragðsgrænu 
bleki. 


„Ég vil fá ...“ byrjaði hann, en Vernon frændi reif öll bréfin í 
tætlur fyrir framan hann. 


Þennan dag fór Vernon frændi ekki í vinnuna. Hann var heima 


og negldi bréfalúguna aftur. 


„Sjáðu til,“ útskýrði hann fyrir Petuniu frænku með munninn 
fullan af nöglum, „ef þeim tekst ekki að koma bréfunum til 
skila neyðast þau til að gefast upp.“ 


„Ég er ekki viss um að það sé svo auðvelt, Vernon.“ 


„Ó, jú. Þetta fólk er mjög undarlegt. Þau eru ekki eins og við,“ 
sagði Vernon frændi og reyndi að berja inn nagla með 
ávaxtakökusneið sem Petunia frænka var nýbúin að færa 
honum. 


Á föstudeginum bárust Harry að minnsta kosti tólf bréf. Þar 
sem þau komust ekki inn um bréfalúguna hafði þeim verið 
troðið undir hurðina og meðfram dyrakörmunum; nokkrum 
hafði meira að segja verið smeygt inn um litla gluggann á 
gestaklósettinu. 


Vernon frændi fór ekki í vinnuna. Þegar hann hafði brennt öll 
bréfin náði hann í hamar og nagla og negldi fyrir allar glufur 
við fram- og bakdyrnar þannig að hvorki var hægt að komast 
út né inn. Hann sönglaði „Litlu fluguna“ á meðan hann 
hamaðist við smíðarnar og hrökk í kút við minnsta hljóð. 


Á laugardeginum byrjaði allt að fara úr böndunum. Tuttugu og 
fjögur bréf merkt Harry komust inn í húsið. Þau voru 
samanrúlluð og falin inni í tveimur tylftum af eggjum sem 


mjólkurpósturinn hafði mjög ringlaður á svipinn rétt Petuniu 


frænku inn um stofugluggann. Petunia frænka tætti bréfin í 
hrærivélinni og Vernon frændi hringdi hamslaus af reiði í 
pósthúsið og mjólkurbúið til að reyna að finna út hver ætti 
sök á þessu. 


„Hver í ósköpunum er svona æstur Í að tala við þig?“ sagði 
Dudley furðu lostinn við Harry. 


Á sunnudagsmorgninum settist Vernon frændi við 
morgunverðarborðið þreytulegur og frekar laslegur en 
hamingjusamur. 


„Enginn póstur borinn út á sunnudögum,“ minnti hann þau á 
glaður í bragði um leið og hann smurði marmelaði á 
dagblaðið sitt, „engin fjandans bréf í dag ...“ 


Eitthvað kom þjótandi inn um loftræstinguna í eldhúsinu og 
lenti harkalega aftan á hálsinum á Vernoni frænda. Það var 
bréf. Á næsta andartaki skutust þrjátíu eða fjörutíu bréf út úr 
arninum eins og byssukúlur. Dursleyfjölskyldan beygði sig en 
Harry stökk á fætur til að reyna að grípa eitt þeirra. 


„Út með ykkur! Út!“ 


Vernon frændi greip um mittið á Harry og fleygði honum fram 
á gang. Petunia frænka og Dudley báru hendur fyrir höfuð sér 
og flúðu út úr eldhúsinu. Vernon frændi fylgdi fast á eftir og 
skellti hurðinni að baki sér. Þau heyrðu að bréfin héldu áfram 
að streyma inn og detta á gólfið í eldhúsinu. 


„Nú er nóg komið,“ sagði Vernon frændi og reyndi að tala 
rólega um leið og hann reif stóra brúska úr yfirvaraskegginu. 
ið förum héðan. Ég vil að þið verðið tilbúin hérna niðri eftir 
fimm mínútur. Pakkið bara því nauðsynlegasta. Engin 
andmæli!“ 


Hann var svo ógnvekjandi ásýndum, með helminginn af 
yfirvaraskegginu rifinn af, að enginn þorði að segja neitt. Tíu 
mínútum síðar hafði þeim tekist að brjótast út um 
afturnegldar útidyrnar og þau voru komin inn í bílinn. Þau óku 
á fullri ferð út á þjóðveginn. Dudley snökti í aftursætinu: 
Pabbi hans hafði gefið honum kinnhest fyrir að tefja þau með 
því að reyna að pakka sjónvarpinu sínu, myndbandstækinu 


og tölvunni niður í íþróttatöskuna sína. 


Þau keyrðu. Og þau keyrðu. Jafnvel Petunia frænka þorði ekki 
að spyrja hvert förinni væri heitið. Af og til tók Vernon frændi 
snarpar beygjur og ók í öfuga átt nokkra stund. 


„Stinga þau af... stinga þau af,“ muldraði hann í hvert sinn. 


Þau námu hvergi staðar til að borða eða drekka allan daginn. 
Undir kvöld var Dudley farinn að veina af móðursýki. Hann 
hafði aldrei upplifað svona hryllilegan dag. Hann var svangur, 
hann var búinn að missa af að minnsta kosti fimm 
sjónvarpsþáttum sem hann langaði að sjá og hann hafði ekki 
getað sprengt neinar geimverur upp í tölvunni sinni í heilan 
dag. 


Loks stöðvaði Vernon frændi bílinn fyrir framan skuggalegt 
hótel í útjaðri stórborgar. Dudley og Harry deildu herbergi þar 
sem búið var um rúmin með þvölum sængurfötum sem 
lyktuðu af fúkka og sagga. Dudley hraut en Harry hélt sér 
vakandi. Hann settist í gluggakistuna og starði þungt hugsi á 
bílljósin sem þutu framhjá ... Næsta dag fengu þau gamlar 
kornflögur og ristað brauð með niðursoðnum tómötum í 
morgunmat. Þau voru að ljúka við að borða þegar eigandi 
hótelsins kom að borðinu þeirra. 


„Afsakið, en heitir einhver ykkar hr. H. Potter? Okkur hafa 
borist um það bil hundrað svona í hótelmóttökuna.“ 


Hún hélt á lofti bréfi sem á var skrifað með smaragðsgrænu 
bleki: 


Hr. H. Potter 


Herbergi 17 


Hótel Railview 


Cokeworth 


Harry reyndi að teygja sig eftir bréfinu en Vernon frændi sló á 
höndina á honum. Hótelstýran starði á þá. 


„Ég skal sjá um þau,“ sagði Vernon frændi og reis snögglega 
á fætur til að fylgja henni út úr matsalnum. 


„Mæri ekki ráð að fara heim núna, góði minn?“ stakk Petunia 
frænka varfærnislega upp á, mörgum klukkustundum síðar, 
en Vernon frændi virtist ekki heyra í henni. Ekkert þeirra hafði 
hugmynd um hvað hann ætlaðist fyrir. Hann keyrði með þau 
inn í skóg, fór út úr bílnum, leit í kringum sig, hristi hausinn, 
fór aftur inn í bílinn og ók af stað. Það sama gerðist á 


plægðum akri, á miðri hengibrú og efst í margra hæða 


bílageymslu. 


„Pabbi er orðinn brjálaður, er það ekki?“ spurði Dudley 
Petuniu frænku dauflega seinna þetta kvöld. Vernon frændi 
hafði lagt bílnum við strönd, læst þau inni í honum og horfið á 
braut. 


Það byrjaði að rigna. Stórir dropar skullu á þakinu og Dudley 
byrjaði að kjókra. 


„Það er mánudagur,“ tilkynnti hann móður sinni. „Allir bestu 
sjónvarpsþættirnir eru sýndir á mánudagskvöldum. Ég vil fara 
eitthvað þar sem er sjónvarp.“ 


Mánudagur. Þetta minnti Harry á nokkuð. Ef það var 
mánudagur - og venjulega var hægt að treysta á að Dudley 
vissi hvaða dagur væri út af sjónvarpinu - þá þýddi það að á 
morgun, þriðjudag, væri ellefti afmælisdagur Harrys. 
Afmælisdagarnir hans höfðu að vísu ekki verið neitt 
sérstaklega skemmtilegir hingað til - í fyrra hafði 
Dursleyfjölskyldan gefið honum herðatré og gamalt sokkapar 
af Vernoni frænda. Engu að síður varð maður ekki ellefu ára á 


hverjum degi. 


Vernon frændi kom skælbrosandi til baka. Hann hélt á 
löngum, þunnum böggli og svaraði Petuniu frænku ekki 
þegar hún spurði hvað hann hefði keypt. 


„Ég fann fullkominn stað!“ sagði hann. „Komið þið! Allir út!“ 
Það var ískalt. Vernon frændi benti á stóran klett langt úti í 
hafi. 


Efst á klettinum trónaði sá minnsti og ömurlegasti 
kofagarmur sem hægt var að ímynda sér. Eitt var víst, inni í 
honum væri ekkert sjónvarp að finna. 


„Það er spáð stormi í kvöld!“ sagði Vernon frændi fjörlega og 
klappaði saman lófunum. „Og þessi herra var svo 


almennilegur að lána okkur bátinn sinn!“ 


Tannlaus maður gekk í hægðum sínum til þeirra og benti með 
illkvittnu brosi á gamlan árabát sem valt um í gráum sjónum 


fyrir neðan þau. 


„Ég er búinn að útvega vistir,“ sagði Vernon frændi, „svo að 
nú skuluð þið drífa ykkur um borð!“ 


Bátsferðin var langt frá því að vera einhver skemmttisigling. 
Kalt sjávarlöðrið lamdi andlit þeirra og ísköld rigningin 
seytlaði niður hálsmálin. Þau komu að klettinum eftir, að því 
er virtist, heila eilífð og með Vernon frænda hrasandi í 
fararbroddi gengu þau að niðurníddum kofanum. 


Inni í honum var hrikalegt um að litast. Megn þanglykt mætti 
þeim og vindurinn blés inn um rifurnar á veggjunum. 
Eldstæðið var rakt og enginn eldiviður sjáanlegur. Í kofanum 


voru aðeins tvö herbergi. 


Það kom í ljós að vistirnar sem Vernon frændi hafði talað um 
samanstóðu af einum kexpakka á mann og fjórum banönum. 
Hann reyndi að kveikja upp í arninum en tómu kexpakkarnir 


skruppu bara saman og gáfu frá sér reyk. 


„Nú kæmu bréfin aldeilis í góðar þarfir, ha?“ sagði hann 
glaðlega. Hann var í reglulega góðu skapi. Það var greinilegt 
að hann bjóst ekki við að neinum tækist að finna þau í þessu 
veðri. Harry var sammála frænda sínum þó að tilhugsunin 


fyllti hann ekki sömu gleði. 


Þegar tók að kvölda skall á með stormi eins og spáð hafði 
verið. Löðrið af háum öldunum gekk yfir kofaveggina og það 


skrölti í skítugum gluggarúðunum undan ofsafengnum 
vindinum. Petunia frænka fann nokkur mygluð teppi í öðru 
herberginu og bjó um Dudley á mölétnum sófanum. Hún og 
Vernon frændi lögðust fyrir í hnúskóttu rúminu í næsta 
herbergi, en Harry varð að gera sér gólfið að góðu og þar 
hnipraði hann sig saman undir þynnsta og slitnasta teppinu. 


Það bætti sífellt í storminn eftir því sem leið á kvöldið. Harry 
gat ekki sofið. Hann skalf og bylti sér í von um að finna 
þægilega stellingu. Garnirnar í honum gauluðu. Hroturnar í 
Dudley drukknuðu í drynjandi þrumunum sem byrjuðu rétt 
fyrir miðnætti. Sjálflýsandi skífan á úrinu hans Dudleys, sem 
hékk fram af sófabrúninni á feitum úlnlið hans, gaf til kynna 
að nú væru tíu mínútur þangað til Harry yrði ellefu ára. Hann 
lá og horfði á afmælisdaginn sinn færast nær. Hann velti því 
fyrir sér hvort Dursleyfjölskyldan myndi yfirleitt muna eftir 
honum. Og hann velti því líka fyrir sér hvar sá sem skrifaði 
bréfin væri núna. 


Fimm mínútur í viðbót. Það brakaði í einhverju fyrir utan. 
Hann vonaði að þakið hryndi ekki yfir þau þótt það myndi 
kannski hlýna við það. Fjórar mínútur í viðbót. Kannski yrði 
allt orðið svo fullt af bréfum á Runnaflöt, þegar þau kæmu 


aftur, að honum tækist að koma einu undan. 


Þrjár mínútur í viðbót. Voru þetta öldurnar sem skullu svona 
fast utan í klettinn? Og (tvær mínútur í viðbót) hvaða skrítnu 
brestir voru þetta? Var kletturinn að molna í hafið? 


Ein mínúta þangað til hann yrði ellefu ára. Þrjátíu sekúndur ... 
tuttugu ... tíu... níu - kannski hann ætti að vekja Dudley bara 
til að pirra hann - þrjár - tvær - ein - 


Búmm. 
Kofinn lék á reiðiskjálfi og Harry settist teinréttur upp. Hann 


starði á dyrnar. Það var einhver fyrir utan sem lamdi á 


hurðina og vildi komast inn. 


Fjórði kafli 


Skógarvörðurinn 


Búmm. Aftur var barið að dyrum. Dudley hrökk upp. 

„Hvar er fallbyssan?“ spurði hann heimskulega. 

Vernon frændi renndi sér með brauki og bramli inn í 
herbergið. Hann hélt á riffli - nú kom í ljós hvað hafði verið í 


þunna, ílanga bögglinum sem hann hafði tekið með sér. 


„Hver er þar?“ hrópaði hann. „Ég vara þig við - ég er 
vopnaður!“ Eitt augnablik varð allt hljótt. Svo - 


KRASS! 


Það var barið að dyrum af þvílíku afli að hurðin hrökk af 
hjörunum og lenti með ærandi skelli á gólfinu. 


Í dyragættinni stóð risavaxinn maður. Andlit hans var næstum 
hulið síðum hárflóka og skeggi sem óx óstýrilátt í allar áttir. 
Undir öllu þessu blikuðu augun eins og litlar, svartar bjöllur. 


Risinn tróð sér inn í kofann og þurfti að ganga kengboginn til 
að rekast ekki upp undir þakið. Hann beygði sig niður, lyfti 
hurðinni upp og tyllti henni aftur á hjarirnar. Við það dró úr 
látunum í veðrinu. Hann sneri sér við og virti þau fyrir sér. 


„Það væri víst ekki hægt að hita handa manni tebolla? Þetta 
var ekki beinlínis auðvelt ferðalag ...“ 


Hann skálmaði að sófanum þar sem Dudley sat lamaður af 
ótta. 


Færðu þig, hlunkurinn þinn,“ sagði gesturinn. 
Dudley gaf frá sér niðurbælt óp og hljóp í felur á bak við 
móður sína sem stóð skelfingu lostin í hnipri fyrir aftan 


Vernon frænda. 


„Og hér höfum við þá Harry!“ sagði risinn. 


Harry leit á villimannslegt, hálffalið andlit hans og sá votta 


fyrir brosi í svörtum augunum. 


„Pú varst bara smákríli síðast þegar ég sá þig,“ sagði risinn. 
„Þú ert ansi líkur pabba þínum en þú ert með augun hennar 


mömmu þinnar.“ 
Vernon frændi gaf frá sér skrítið, urgandi hljóð. 


„Ég krefst þess að þér farið út úr kofanum á stundinni, herra 
minn!“ sagði hann. „Þér hafið brotist hér inn!“ 


„Æi, þegiðu, Dursley, stóra fitubollan þín,“ sagði risinn. Hann 
teygði sig yfir sófabakið, kippti rifflinum úr höndunum á 
Vernoni frænda og batt hnút á hlaupið eins og það væri úr 
plasti. Svo fleygði hann byssunni út í horn. 


Vernon frændi gaf frá sér sérkennilegt tíst eins og mús sem 
stigið hefur verið ofan á. 


„Hvað um það - Harry,“ sagði risinn og sneri sér frá 
Dursleyfjölskyldunni, „innilega til hamingju með afmælið. Ég 
er með svolítið handa þér hérna, gjöf - getur verið að ég hafi 
sest ofan á hana en hún er jafngóð eftir sem áður.“ 


Upp úr innri vasa á svörtum frakkanum dró hann dálítið 
beyglaðan kassa. Harry opnaði hann með skjálfandi fingrum. Í 
kassanum var stór, kámug súkkulaðikaka sem á stóð skrifað 
með grænu kökukremi: Til hamingju með afmælið, Harry. 


Harry leit upp á risann. Hann ætlaði að þakka fyrir sig en 
orðin týndust á leiðinni fram á varirnar og í staðinn sagði 


hann: „Hver ertu?“ Risinn hló góðlátlega. 


„Já, það er rétt. Ég gleymdi alveg að kynna mig. Rubeus 
Hagrid heiti ég, skógarvörður og eftirlitsmaður í 
Hogwartskóla.“ 


Hann rétti fram gríðarstóra höndina og hristi allan 
handlegginn á Harry. 


„Jæja, hvernig er með teið?“ sagði hann og neri saman 


lófunum. 


„Ég myndi að vísu ekki fúlsa við einhverju sterkara ef þið 
eigið það til.“ 


Hann rak augun í arininn og brunnar leifarnar af 
kexpökkunum. Hann hnussaði og beygði sig yfir eldstæðið. 
Þau sáu ekki hvað hann aðhafðist, en þegar hann færði sig í 
burtu augnabliki síðar skíðlogaði í arninum. Rakur kofinn 
fylltist nú af flöktandi ljósi og Harry fann hita færast í 
kroppinn eins og hann hefði farið á bólakaf ofan í heitt bað. 


Risinn settist aftur í sófann sem seig undan þunga hans og 
byrjaði að tína alls konar hluti upp úr vösunum á frakkanum 
sínum: koparketil, kraminn pylsupakka, skörung, nokkra 
skörðótta bolla og flösku með gulbrúnum vökva sem hann 
fékk sér slurk af áður en hann byrjaði að hita te. Pylsurnar 
voru þræddar upp á langan skörunginn og skömmu síðar fyllti 
ilmur af grilluðum pylsum kofann. Enginn sagði orð á meðan 
risinn sneri þeim í eldinum en þegar hann dró sex feitar og 
glansandi pylsur af skörungnum tók Dudley að ókyrrast. 
Vernon frændi leit hvasst á son sinn: „Þú kemur ekki nálægt 
neinu sem hann gefur þér, Dudley.“ Risinn hló dimmum hlátri. 


„Nei, hafðu engar áhyggjur, Dursley. Rjómabollan hann sonur 
þinn þarfnast svo sannarlega ekki fitunar.“ 


Hann rétti Harry pylsurnar. Hann var svo hungraður að honum 
fannst hann aldrei hafa bragðað neitt jafn ljúffengt en hann 


gat samt ekki slitið augun af risanum. Fyrst enginn gerði sig 
líklegan til að útskýra neitt spurði hann að lokum: „Fyrirgefðu, 
en ég er enn ekki alveg viss um hver þú ert.“ 


Risinn tók gúlsopa af teinu og þurrkaði sér um munninn með 


handarbakinu. 


„Kallaðu mig bara Hagrid,“ sagði hann, „það gera það allir. Og 
eins og ég sagði þér er ég skógarvörður í Hogwartskóla - þú 
veist náttúrlega allt um Hoqwartskólann, er það ekki?“ 


„umm - nei,“ sagði Harry. Hagrid virtist mjög brugðið. 


„Afsakið,“ flýtti Harry sér að segja. 


„Afsakið?“ hrópaði Hagrid og sneri sér með reiðilegu 
augnaráði að Dursleyfjölskyldunni sem hörfaði upp að 
veggnum. „Það eru þau sem ættu að biðjast afsökunar! Ég 
vissi að þú fékkst ekki bréfin þín; en fjandakornið, mig 
grunaði aldrei að þú vissir ekkert um Hogwartskólann. 
Veltirðu því aldrei fyrir þér hvar foreldrar þínir lærðu allt 
þetta?“ 


„Allt hvað?“ spurði Harry. 


„Allt hvað?“ þrumaði Hagrid. „Bíddu nú aðeins hægur!“ 


Hann var stokkinn á fætur og reiði hans virtist fylla allan 
kofann. Dursleyfjölskyldan hnipraði sig saman úti í horni. 


„Ætlið þið að segja mér,“ hvæsti hann að 
Dursleyfjölskyldunni, „að þessi drengur viti ekki neitt - um 


neitt?“ 


Harry fannst þetta dálítið langt gengið. Hann hafði gengið í 
skóla og einkunnirnar hans voru alls ekki svo slæmar. 


„Ég veit ýmislegt,“ sagði hann. „Ég kann að reikna og 
svoleiðis.“ En Hagrid þaggaði niður í honum: „Um okkar heim, 
meina ég. 

Þinn og minn heim - heim foreldra þinna.“ 

„Hvaða heim?“ 


Hagrid virtist vera að því kominn að springa. 


„Dursley!“ öskraði hann. 


Vernon frændi var orðinn mjög fölur og hvíslaði eitthvað sem 
hljómaði eins og babl. Hagrid starði á Harry með trylltu 
augnaráði. 


„En þú hlýtur að vita eitthvað um mömmu þína og pabba,“ 
sagði hann. „Ég meina, þau eru fræg. Þú ert frægur.“ 


„Ha - voru mamma og pabbi fræg?“ 


„ÞÚ veist það sem sagt ekki... þú veist ekki neitt ...“ Hagrid 
renndi fingrunum í gegnum hár sér og starði ráðþrota á Harry. 


„Þú hefur sem sagt ekki hugmynd um hvað þú ert?“ sagði 
hann að lokum. 


Vernon frændi fékk röddina skyndilega aftur. 


„Hættið!“ skipaði hann. „Haldið yður á mottunni, herra minn! 
Ég banna yður að segja drengnum nokkuð!“ 


Hugrakkari maður en Vernon frændi hefði guggnað undan 
brjálæðislegu augnaráðinu sem Hagrid sendi honum; þegar 
Hagrid tók til máls titraði röddin af innibyrgðri reiði. 


„sagðirðu honum aldrei neitt? Sagðirðu honum ekki það sem 
stóð í bréfinu sem Dumbledore skrifaði þegar hann skildi 
barnið eftir í þinni umsjá? Ég var þarna og sá með eigin 
augum þegar Dumbledore smeygði bréfinu undir teppið, 
Dursley! Og þú hefur haldið því leyndu í öll þessi ár?“ 


„Haldið hverju leyndu?“ spurði Harry ákafur. 


„Hættið! Ég banna yður að segja það!“ æpti Vernon frændi 
skelfingu lostinn. 


Petunia frænka tók andköf af ótta. 


„Æi, haldið ykkur nú saman bæði tvö,“ sagði Hagrid. „Harry - 
þú ert galdramaður.“ 


Það varð dauðaþögn í kofanum. Ekkert heyrðist nema 
sjávarhljóðið og gnauðið í vindinum. 


„Er ég hvað?“ stundi Harry. 


„Galdramaður, auðvitað,“ sagði Hagrid og settist í sófann 
sem brakaði og brast í og seig að lokum alveg niður að gólfi, 


„og einn sá allra besti - þegar þú hefur fengið dálitla þjálfun, 
að sjálfsögðu. Það gat heldur ekki öðruvísi farið, með slíka 
foreldra. Og nú held ég að tími sé kominn til að þú lesir bréfið 
þitt.“ 


Harry rétti út höndina til að taka á móti langþráða, gulleita 
umslaginu, stíluðu með smaragðsgrænu bleki á Herra H. 
Potter, Gólfinu, Kofanum á klettinum, Hafinu. Hann dró bréfið 
úr umslaginu og las: 

Hogwart - skóli galdra og seiða 


Skólastjóri: Albus Dumbledore 


(Eftirmaður Merlins, hæstráðandi seiðmaður Warlocks, æðsti 
Mugwump, meðlimur Alþjóðasambands galdramanna) 


Kæri Hr. Potter. 
Það er okkur ánægja að tilkynna yður að þér hafið hlotið 
skólavist í Hogwart - skóla galdra og seiða. Meðfylgjandi er 


listi yfir bækur og nauðsynleg tæki. Önnin hefst 1. september. 


Við væntum uglu yðar fyrir 31. júlí. 


Bestu kveðjur, 
Minerva McGonagall, 
aðstoðarskólastjóri 


Spurningar skutust eins og flugeldar upp í huga Harrys. Hann 
vissi ekki hvar hann átti að byrja. Eftir nokkrar mínútur 
stamaði hann: 


„Hvað þýðir að þau vænti uglu minnar?“ 


„Murrandi marbendlar. Það minnir mig á dálítið,“ sagði Hagrid 
og sló í ennið á sér með afli sem hefði nægt til að hrinda hesti 
um koll. Upp úr enn einum vasa á frakkanum dró hann uglu - 
raunverulega, lifandi en dálítið þvælda uglu. Auk þess dró 
hann fram langan fjaðurstaf og rúllu af bókfelli. Með tunguna í 
öðru munnvikinu hripaði hann niður orðsendingu sem Harry 


las á hvolfi: 


Kæri herra Dumbledore! 


Lét Harry fá bréfið. Fer með hann að kaupa það sem vantar á 


morgun. 
Veðrið er ömurlegt. Vona að þú hafir það gott. 

Hagrid 

Hagrid rúllaði bréfinu saman og rétti uglunni sem klemmdi 
gogginn utan um það. Svo gekk risinn að dyrunum og fleygði 
uglunni út í storminn. Þegar hann kom til baka settist hann í 


sófann eins og þetta væri jafn eðlilegt og að tala í símann. 


Harry uppgötvaði að hann gapti og flýtti sér að loka 


munninum. 

„Hvar var ég?“ sagði Hagrid, en í sama bili færði Vernon 
frændi sig inn í birtuna frá arineldinum. Hann var öskugrár í 
framan. 


„Hann fer ekki fet,“ sagði hann. Það rumdi í Hagrid. 


„Mér þætti gaman að sjá Mugga eins og þig stöðva hann,“ 
sagði hann. 


„Hvern?“ spurði Harry áhugasamur. 


„Mugga,“ sagði Hagrid. „Það eru þeir kallaðir sem geta ekki 
galdrað. Og þú varst svo óheppinn að alast upp hjá þeirri 
alverstu Muggafjölskyldu sem ég hef nokkurn tíma augum 
litið.“ 


„Þegar við tókum hann að okkur hétum við því að stöðva 
þessa vitleysu,“ sagði Vernon frændi, „sórum að við myndum 
kæfa þetta niður. Galdramaður, ekki nema það þó!“ 


„Vissuð þið þetta þá?“ sagði Harry. „Vissuð þið að ég er - 
galdramaður?“ 


„issum!“ skrækti Petunia frænka allt í einu. „Vissum! 
Auðvitað vissum við það! Hvernig gat annað verið fyrst þessi 
bannsetta systir mín var eins og hún var? Jú, jú, hún fékk bréf 
sísvona og lét sig bara hverfa í þennan - þennan skóla. Kom 
svo heim í fríum með vasana fulla af halakörtum og breytti 
tebollum í rottur. Ég var sú eina sem gerði mér grein fyrir því 
hvað hún var - algert viðundur! En hjá foreldrum mínum var 
það alltaf Lily þetta og Lily hitt. Þau voru stolt af því að hafa 
galdranorn í fjölskyldunni!“ 


Hún þagnasði til að ná andanum og hélt svo áfram að 
bölsótast. Það var eins og hún hefði haldið aftur af sér í mörg 


ár. 


„Svo kynntist hún þessum Potter í skólanum og þau giftust og 
áttu þig. Ég vissi auðvitað að þú yrðir alveg eins, alveg jafn - 
jafn - afbrigðilegur. Og svo, takk fyrir - lét hún sprengja sig í 

loft upp og við sátum uppi með þig!“ 


Harry var orðinn náfölur. Þegar hann mátti loks mæla sagði 
hann: „Sprengja sig í loft upp? Þú sagðir að þau hefðu dáið í 
bílslysi!“ 


„Bílslysi!“ þrumaði Hagrid, stökk á fætur og gekk ógnandi að 
Dursleyhjónunum. Þau hrökkluðust aftur út í horn. „Hvernig 
hefðu Lily og James Potter getað dáið í bílslysi? Þetta er 
móðgun! Algert hneyksli! Að Harry Potter skuli ekki þekkja 
uppruna sinn þegar öll börnin í okkar heimi vita hver hann 


er!“ 


„En hvers vegna? Hvað gerðist?“ spurði Harry ákafur. 


Reiðin hvarf úr svip Hagrids. Í staðinn færðist kvíðasvipur yfir 
andlit hans. 


„Ég átti ekki von á þessu,“ sagði hann lágri, áhyggjufullri 
röddu. „Ég hafði ekki hugmynd um við hverju var að búast 
begar Dumbledore varaði mig við því að það gæti orðið erfitt 
að komast í samband við þig. Ég vissi ekki að þau hefðu 
haldið þessu leyndu fyrir þér. Æ, Harry, ég veit ekki hvort ég 
er rétti maðurinn til að segja þér frá þessu - en einhver 
verður að gera það. Þú getur ekki farið í Hoqwartskólann án 
þess að vita neitt.“ 


Hann gaf Dursleyhjónunum illt auga. 
„Jæja, það er víst best að þú fáir að vita það sem ég veit - en 
mundu að ég veit ekki allt. Sumt af því sem gerðist er mér 


hulin ráðgáta ...“ 


Hann settist niður og starði inn í eldinn um stund og sagði 
síðan: 


„Ég býst við að þetta hafi allt byrjað með - með manni sem 
heitir - en það er ótrúlegt að þú skulir ekki vita hver hann er, 


allir í okkar heimi þekkja til hans ...“ 


„Hvers?“ 


„Ég vil helst ekki nefna hann á nafn - ef ég mögulega kemst 
hjá því. Það gerir það enginn.“ 


„Af hverju ekki?“ 


„Sótbölvandi svartálfar, Harry, fólk er ennþá hrætt við hann. 
Árans, þetta er erfitt. Sjáðu til, það var galdramaður sem varð 
a. illur. Eins slæmur og hægt er að verða. Verri. Verri en 
vondur. Hann hét...“ 


Hagrid kyngdi en honum tókst ekki að koma orðunum út fyrir 


varirnar. 
„iltu skrifa það niður?“ stakk Harry upp á. 


„Nei, ég kann ekki að stafa það. Þá það - Voldemort.“ Hagrid 
hryllti sig. „Ég vil ekki þurfa að endurtaka það. Jæja, fyrir 
tuttugu árum fór þessi - þessi galdramaður að leita sér að 
fylgismönnum. Og honum tókst það - sumir þeirra voru 
hræddir við hann og aðrir vildu eiga hlutdeild í mætti hans, 
því hann varð mjög máttugur, get ég sagt þér. Þetta voru 
slæmir tímar, Harry. Enginn vissi hverjum var hægt að treysta 


- og enginn þorði að vera almennilegur við ókunnuga 


galdramenn eða nornir... Hræðilegir atburðir áttu sér stað. 
Honum tókst næstum að leggja allt undir sig. Það voru 
náttúrlega nokkrir sem buðu honum birginn - og þá drap 
hann. Á hrikalegan hátt. Einn af fáum öruggum stöðum var 
Hogwartskólinn. Ég hugsa að Dumbledore hafi verið sá eini 
sem Þú-veist-hver hræddist. Hann reyndi aldrei að yfirtaka 
skólann, ekki þá að minnsta kosti. 


Foreldrar þínir voru hæfileikaríkustu galdramenn sem ég hef 
þekkt. Þau voru bestu nemendur skólans á sínum tíma! 
Furðulegt að Þú-veist-hver skyldi ekki hafa reynt að fá þau á 
sitt band ... en hann hefur líklega vitað að þau voru of náin 
Dumbledore til að vilja nokkuð með myrku öflin hafa. 


Hann reyndi það samt seinna... eftir að þú fæddist. Kannski 
hélt hann að honum tækist að ná þeim á sitt band, eða 
kannski vildi hann bara losna við þau. Það eina, sem við 
vitum með vissu, er að fyrir tíu árum birtist hann í þorpinu 
ykkar á hrekkjavöku. Þú varst bara eins árs. Hann kom heim 
til ykkar og - oq...“ 


Með snöggri hreyfingu dró Hagrid fram blettóttan vasaklút og 
snýtti sér með ærandi hávaða. 


„Fyrirgefðu,“ sagði hann. „En þetta er svo sorglegt - ég þekkti 
foreldra þína og yndislegra fólk er ekki hægt að hugsa sér - 
en sem sagt - Þú-veist-hver drap þau. Og að því loknu - og 
þar erum við komin að ráðgátunni miklu - reyndi hann líka að 
drepa þig. Ef til vill vildi hann bara klára verkið eða kannski 
naut hann þess að drepa. En honum tókst það ekki. Hefurðu 
aldrei velt því fyrir þér hvernig þú fékkst þetta ör á ennið? 
Þetta er ekkert venjulegt ör. Svona fær maður bara ef leidd er 
yfir mann kraftmikil bölvun. Hún banaði foreldrum þínum, 
eyðilagði húsið ykkar en vann ekki á þér, þess vegna ertu 
frægur, Harry. Engir höfðu áður lifað af ef hann hafði á annað 
borð ákveðið að drepa þá. Þú ert sá eini, og hann myrti bestu 
galdramenn og nornir þessarar aldar - McKinnon, Bone og 
Prewett - þú varst bara smábarn og lifðir samt af.“ 


Sársaukafullar minningar komu upp í huga Harrys. Þegar leið 
á frásögn Hagrids rifjaðist skærgræna ljósið upp fyrir honum. 
Hann mundi líka eftir nokkru sem hafði verið gleymt - háum, 
kuldalegum og illkvittnum hlátri. 


Hagrid virti hann sorgmæddur fyrir sér. 


„Ég tók þig með mér úr húsarústunum samkvæmt skipun 


Dumbledore. Svo fór ég með þig heim til þessa hyskis hérna 


l 


„Bull og vitleysa,“ sagði Vernon frændi. Harry hrökk í kút, 
hann var alveg búinn að gleyma að Dursleyfjölskyldan var 
þarna líka. Vernon frændi virtist hafa endurheimt hugrekkið. 
Hann starði reiðilega á Hagrid með kreppta hnefa. 


„Nú skal ég segja þér dálítið, strákur,“ urraði hann. „Ég get 
alveg fallist á að þú sért ekki eins og fólk er flest, en það 
hefði örugglega mátt lækna með almennilegri flengingu. Og 
hvað foreldrum þínum viðkemur ... ja, þau voru furðufuglar, á 
því leikur enginn vafi og heimurinn er betur settur án þeirra. 
Þau áttu þetta skilið fyrst þau þurftu endilega að leggja lag 
sitt við þetta galdralið - ég varð í það minnsta ekki hissa 
þegar ég heyrði hvað hafði gerst. Ég vissi alltaf að þetta 
myndi enda með ósköpum ...“ 


Nú stökk Hagrid upp úr sófanum og dró velkta, bleika regnhlíf 
upp úr einum frakkavasanum. Hann beindi henni að Vernoni 
frænda eins og hún væri sverð og sagði: „Ég vara þig við, 
Dursley - ég vara þig við - eitt orð í viðbót ...“ 


Hættan á að skeggjaður risi ræki Vernon í gegn með regnhlíf 
svipti hann hugrekki á ný. Hann þrýsti sér aftur upp að 
veggnum og þagði. 


„Þetta var betra,“ sagði Hagrid og settist móður í sófann sem 
seig nú alla leið niður í gólf. 


Ótal spurningar brunnu enn á Harry - og hann vildi fá svör 


sem fyrst. 


„En hvað varð svo um Vol - fyrirgefðu - ég meina Þú-veist- 
hvern?“ 


„Góð spurning, Harry. Hann bara hvarf. Út í buskann. Sama 
kvöld og hann reyndi að drepa þig. Það gerði þig jafnvel enn 
frægari. Það er mesta ráðgátan. Sjáðu til... fyrst hann var 
orðinn svona voldugur - af hverju lét hann sig þá hverfa? 


Sumir halda því fram að hann hafi dáið. Ég held að það sé 
bölvað þvaður. Ég efast um að hann hafi verið nógu 
mannlegur til að geta dáið. Aðrir segja að hann bíði eftir 
tækifæri til að snúa aftur. Ég trúi því heldur ekki. Fólk sem 
hafði gengið í lið með honum kom aftur til okkar. Það var eins 


og það vaknaði úr leiðslu; það hefði varla getað gerst ef hann 
ætlaði sér að snúa aftur. 


Flest okkar standa í þeirri trú að hann sé einhvers staðar í 
felum en hafi misst kraftinn og sé of veikburða til að halda 
áfram að fremja myrkraverk. Það var eitthvað við þig, Harry, 
sem reið honum að fullu. Þetta kvöld gerðist eitthvað sem 
hann hafði ekki reiknað með - ég hef ekki hugmynd um hvað 
það var. Enginn veit hvernig- en einhvern veginn tókst þér að 
svipta hann kraftinum.“ 


Hagrid horfði á Harry með hlýju og virðingu. Í stað þess að 
finna fyrir stolti og gleði var Harry viss um að hér hefðu 
hræðileg mistök átt sér stað. Hvernig gat hann verið 
galdramaður? Það var ómögulegt! Hann hafði verið laminn af 
Dudley og kúgaður af Vernoni frænda og Petuniu frænku alla 
sína ævi. Ef hann væri galdramaður í raun og veru, hefði 
hann þá ekki breytt þeim í halakörtur þegar þau læstu hann 
inni í kompunni? Ef honum hafði eitt sinn tekist að sigra 
mesta galdramann heims, hvernig stóð þá á því að Dudley 
gat alltaf farið með hann eins og hvern annan fótbolta? 


„Hagrid,“ sagði hann varlega, „ég held að þetta sé vitleysa. 
Ég er enginn galdramaður.“ 


Honum til undrunar hló Hagrid góðlátlega. 


„Svo þú heldur það? Hefur aldrei neitt undarlegt gerst þegar 
þú ert reiður eða hræddur?“ 


Harry horfði í eldinn. Þegar hann hugsaði nánar út í það ... þá 
hafði hver einasti undarlegi atburður, sem hafði reitt Vernon 
frænda og Petuniu frænku til reiði, átt sér stað þegar hann 
var annaðhvort æstur eða reiður... þegar klíkan hans 
Dudleys var á hælunum á honum, þá komst hann alltaf undan 
á einhvern ótrúlegan hátt... og þegar hann kveið fyrir því að 
fara Í skólann vegna þess að Petunia frænka hafði snoðað 
hann, þá hafði honum tekist að láta hárið vaxa aftur... og 
núna síðast þegar Dudley hafði slegið hann tókst honum að 
ná fram hefndum með því að sleppa kyrkislöngunni lausri. 


Harry leit brosandi á Hagrid. Hagrid horfði á hann og geislaði 
af ánægju. 


„Sko,“ sagði Hagrid, „Harry Potter er ósvikinn galdramaður - 
vittu til, þú átt eftir að vekja athygli í Hogwartskóla.“ 


Vernon frændi ætlaði ekki að gefast upp fyrr en í fulla 
hnefana. „Var ég ekki búinn að segja að hann færi ekki fet?“ 
hvæsti hann. „Hann á að ganga í Stonewallskólann og það 
má hann þakka fyrir. Ég las bréfin sem þið senduð honum og 
hann þarf að eiga alls konar drasl - galdrabækur og 
töfrasprota og ...“ 


„Ef Harry vill fara í Hogwartskóla getur Muggi eins og þú 
ekkert gert til að stöðva hann,“ urraði Hagrid. „Þú getur ekki 
haldið aftur af syni James og Lilyar Potter! Þú ert ekki með 
réttu ráði. Hann hefur verið á skrá yfir nýja nemendur síðan 
hann fæddist. Hann er á leiðinni í besta skóla galdra og seiða 
í heiminum. Eftir sjö ár þar verður hann gjörbreyttur maður. 
Þar mun hann kynnast krökkum með sömu hæfileika til 
tilbreytingar og verður undir stjórn besta skólastjóra 
Hogwartskóla fyrr og síðar, Albusar Dumbled...“ 


„Ég hef ekki hugsað mér að borga gömlum rugludalli fyrir að 
kenna honum nokkur töfrabrögð!“ æpti Vernon frændi. 


Þetta var kornið sem fyllti mælinn. Hagrid greip regnhlífina og 
hringsneri henni yfir höfði sér. „Enginn!“ þrumaði hann, „- 


óvirðir - Albus - Dumbledore - í - mín - eyru!“ 


Það þaut í regnhlífinni þegar hann beindi henni að Dudley - 
purpuralitt leiftur skaust úr enda hennar og þar á eftir gullu 
við hvellir eins og úr flugeldum. Stuttu seinna heyrðist 
skerandi hrín og í næstu andrá hoppaði Dudley um með 
greiparnar spenntar um feitan afturendann og vældi af 
sársauka. Þegar Harry sneri sér við sá hann hringaða 
grísarófu sem stakkst út um rifu á buxum Dudleys. Vernon 
frændi öskraði um leið og hann dró Petuniu frænku og Dudley 
út úr herberginu. Rétt áður en hann skellti á eftir sér hurðinni 
gjóaði hann augunum hræðslulega á Hagrid. 


Hagrid leit niður á regnhlífina og strauk sér um skeggið. 


„Ég hefði ekki átt að missa stjórn á mér,“ sagði hann með 
eftirsjá, „en þetta virkaði hvort sem er ekki. Ég ætlaði að 
breyta honum í grís en kannski var hann þegar of mikill grís 
til að hægt væri að bæta einhverju við.“ 


Hagrid gaut augunum á Harry undan þykkum augabrúnunum. 


„Ég yrði feginn ef þú minntist ekki á þetta við neinn í skól 
anum,“ sagði hann. „Ég - hérna - ég má eiginlega ekki 
galdra. Ég mátti galdra smávegis til að elta þig og koma 
bréfunum til þín - það var ein ástæðan fyrir því að ég var svo 


ákafur að taka þetta að mér...“ „Af hverju máttu ekki 
galdra?“ spurði Harry. 


„Ja, ég gekk í Hogwartskóla en ég - humm - ég var rekinn, ef 
satt skal segja. Á þriðja ári. Töfrasprotinn minn var meira að 
segja brotinn í tvennt. En Dumbledore leyfði mér að vera 
áfram sem skógarvörður. Hann er góður maður, hann 
Dumbledore.“ 


„Af hverju varstu rekinn?“ 


„Það er orðið áliðið og merkisdagur á morgun,“ sagði Hagrid 
með ákveðinni röddu. „Við þurfum að fara í bæinn að kaupa 
bækur og ýmislegt fleira.“ 


Hann klæddi sig úr þykkum, svörtum frakkanum og kastaði 
honum til Harrys. 


„ÞÚ getur sofið undir þessum,“ sagði hann. „Láttu þér ekki 
bregða þótt hann iði dálítið, ég held að það séu ennþá 
nokkrar mýs í einum vasanum.“ 


Fimmti kafli 
Skástræti 


Harry vaknaði snemma næsta morgun. Jafnvel þótt hann 
fyndi að það væri kominn bjartur dagur opnaði hann ekki 


augun. 


„Þetta var bara draumur,“ sagði hann ákveðinn við sjálfan 
sig. „Mig dreymdi að risi að nafni Hagrid kæmi til að segja 
mér að ég ætti að ganga Í skóla fyrir galdramenn. Þegar ég 
opna augun verð ég í kompunni heima.“ 


Skyndilega heyrðist hávært bank. 
„Og þetta er Petunia frænka að banka á dyrnar,“ hugsaði 
Harry dapur í bragði. En hann vildi ekki opna augun alveg 


strax. Þetta hafði verið svo góður draumur. 


Bank. Bank. Bank. 


„Já, já,“ muldraði Harry. „Ég er að fara á fætur.“ 


Hann settist upp og þungur frakkinn hans Hagrids féll af 
honum. Sólargeislarnir lýstu upp kofann, storminn hafði lægt. 
Hagrid sjálfur lá sofandi á brotnum sófanum og ugla barði 
klónum í gluggann. Hún hélt á dagblaði í gogginum. 


Harry brölti á fætur. Hann var svo hamingjusamur að honum 
fannst hann vera að springa. Hann flýtti sér að glugganum og 
reif hann upp á gátt. Uglan flaug inn og lét dagblaðið detta 
ofan á Hagrid en hann bærði ekki á sér. Því næst flögraði hún 
niður á gólf og réðst á frakka Hagrids. 


„Hættu þessu.“ 


Harry reyndi að bægja uglunni frá en hún goggaði í hann og 
hóf nýja atlögu að frakkanum. 


„Hagrid,“ sagði Harry hárri röddu. „Uglan er að...“ „Borgaðu 


henni,“ rumdi Hagrid úr sófanum. 


„Ha?“ 


„Hún vill fá borgun fyrir að færa okkur blaðið. Gáðu í vasana.“ 


Frakkinn hans Hagrids virtist ekki gerður úr öðru en vösum. 
Þeir voru fullir af lyklakippum, haglaskotum, snærisbútum, 
Þiparmyntum, tepokum ... og loks fann Harry handfylli af 
furðulegri smámynt. 


„Gefðu henni fimm knúta,“ sagði Hagrid syfjulega. 
„Knúta?“ 

„Litlu koparmyntina.“ 

Harry taldi fram fimm litla koparpeninga og uglan rétti fram 


fótinn svo að Harry gæti stungið þeim í lítinn leðurpoka sem 
bundinn var við hann. Síðan flaug hún á brott út um opinn 


gluggann. 


Hagrid geispaði hástöfum, settist upp og teygði úr sér. 


„Mið verðum að drífa okkur, Harry. Það stendur mikið til í dag. 
Við þurfum að fara til London að kaupa inn fyrir skólann.“ 


Harry velti galdramyntinni í lófa sér og skoðaði hana. Honum 
hafði dottið nokkuð í hug og hamingjutilfinningin dvínaði. 


„Heyrðu - Hagrid?“ 


„Umm?“ sagði Hagrid sem var í miðjum klíðum að klæða sig í 
gríðarstór stígvélin. 


„Ég á enga peninga - og þú heyrðir hvað Vernon frændi sagði 
í gær. Hann neitar að borga fyrir skólavistina í 


Hoqgwartskólanum.“ 


„Hafðu ekki áhyggjur af því,“ sagði Hagrid, stóð á fætur og 
klóraði sér í höfðinu. „Heldurðu virkilega að foreldrar þínir hafi 
ekki skilið neitt eftir sig?“ 


„En húsið var eyðilagt...“ 


„Þau geymdu gullið sitt ekki í húsinu, drengur minn! Sko, 
fyrsti áfangastaðurinn okkar í dag er Gringottbankinn. Banki 
galdramanna. Fáðu þér pylsu, þær eru ekki svo slæmar kaldar 
- og ég myndi ekki slá hendinni á móti smá bita af 
afmæliskökunni þinni.“ 


„Eru galdramenn með banka?“ 


„Bara þennan eina. Gringottbankann. Hann er rekinn af 


svartálfum.“ 
Harry missti pylsubitann sem hann hélt á. 
„Svartálfum?“ 


„Já, og engir nema brjálæðingar myndu reyna að ræna hann, 
það get ég sagt þér. Svartálfarnir eru engin lömb að leika sér 
við, Harry. Gringottbankinn er öruggasti staður í heiminum 
fyrir verðmæti - kannski að Hogwartskóla undanskildum. Ég á 
reyndar erindi í bankann hvort eð er. Fyrir Dumbledore. Það er 
fyrir Hogwartskóla.“ Hagrid reigði sig stoltur. „Hann biður mig 
venjulega um að sjá um mikilvæg mál. Ná í þig - útrétta í 
Gringottbankanum - hann veit nefnilega að hann getur treyst 
mér. Jæja, ertu tilbúinn? Drífum okkur þá af stað.“ 


Harry elti Hagrid út á klettinn. Himinninn var heiður og það 
glampaði á sjóinn í sólskininu. Báturinn sem Vernon frændi 
hafði leigt var þarna ennþá. Hann var hálffullur af sjó eftir 
storminn um nóttina. 


„Hvernig komstu hingað?“ spurði Harry og svipaðist um eftir 


öðrum báti. 


„Ég flaug,“ sagði Hagrid. 


„tlaugstu?“ 


„Jamm, en við förum til baka í þessum. Mér var bannað að 


nota galdra eftir að ég fyndi þig.“ 


Þeir fóru um borð í bátinn. Harry starði á Hagrid og reyndi að 
ímynda sér hann á flugi. 


„Það er nú næstum synd að þurfa að róa,“ sagði Hagrid og 
leit útundan sér á Harry. „Ef ég - ja - flýti nú dálítið fyrir 
okkur, vildir þú þá vera svo vænn að minnast ekki á það í 
Hogwartskóla?“ 


„Að sjálfsögðu,“ sagði Harry, áfjáður í að sjá fleiri töfrabrögð. 
Hagrid dró aftur fram bleiku regnhlífina, sló henni tvisvar í 
borðstokkinn og þeir geystust af stað í átt að landi. 


„Af hverju myndu bara brjálæðingar reyna að ræna 
Gringottbankann?“ spurði Harry. 


„Álög - galdrar,“ sagði Hagrid og slétti úr dagblaðinu um leið 
og hann talaði. „Það er sagt að drekar gæti fjárhirslnanna. Þar 
að auki þarf fyrst að finna staðinn - Gringottbankinn er 
hundruð mílna undir London. Lengst niðri í jörðinni. Þú yrðir 
hungurmorða við að reyna að komast út, jafnvel þótt þér 
tækist að næla þér í einhverja aura.“ 


Harry sat og hugleiddi þetta á meðan Hagrid las dagblaðið 
sitt, Spámannstíðindi. Harry hafði lærst af Vernoni frænda að 
fólk vildi fá að vera í friði meðan það las blöðin en það var 
erfitt af því að hann þurfti að spyrja svo margs. 


„Galdramálaráðuneytið að klúðra hlutunum eins og 
venjulega,“ muldraði Hagrid um leið og hann fletti. 


„Er til galdramálaráðuneyti?“ spurði Harry ósjálfrátt. 


„Auðvitað,“ sagði Hagrid. „Þeir vildu fá Dumbledore sem 
ráðherra en hann vildi náttúrlega ekki fara burt frá 
Hogwartskóla. Cornelius Fudge gamli var ráðinn í staðinn. Það 
er nú meiri aulabárðurinn. Svo lætur hann uglurnar dynja á 
Dumbledore á hverjum morgni til að spyrja ráða.“ 


„En hvað er gert í svona ráðuneyti?“ 


„Aðalstarf ráðuneytisins er að halda því leyndu fyrir 
Muggunum að það eru ennþá galdramenn og nornir víðs 
vegar um landið.“ 


„Hvers vegna?“ 


„Hvers vegna? Hjálpi mér allir seiðkarlar, Harry, fólk myndi 
heimta töfralausnir á öllum sínum vandamálum. Nei, við 
erum sko betur sett án þess.“ 


Í sömu andrá rakst báturinn mjúklega utan í hafnargarðinn. 
Hagrid braut saman dagblaðið sitt og saman klöngruðust þeir 
upp steinþrepin og komu út á götuna. 


Vegfarendur störðu á Hagrid þegar þeir gengu Í gegnum litla 
bæinn áleiðis til járnbrautarstöðvarinnar. Harry láði þeim það 
ekki. Það var ekki nóg með að Hagrid væri tvisvar sinnum 
hærri en allir aðrir heldur benti hann í sífellu á fullkomlega 
eðlilega hluti eins og stöðumæla og sagði: „Sjáðu, Harry. 
Hvað finnst þér um þetta? Það sem Muggunum dettur í hug!“ 


„Hagrid,“ sagði Harry dálítið móður af því að reyna að halda í 
við Hagrid, „sagðirðu að það væru drekar í 
Gringottbankanum?“ 


„Svo er sagt,“ sagði Hagrid. „Mig myndi sko langa í dreka.“ 


„Langar þig í dreka?“ 


„Mig hefur langað í dreka alveg síðan ég var barn - hérna er 
stöðin.“ 


Þeir voru komnir að járnbrautarstöðinni. Lestin átti að fara til 
London eftir fimm mínútur. Hagrid botnaði ekkert í 
Muggapeningum eins og hann kallaði þá, svo að hann lét 
Harry fá seðla til að kaupa lestarmiðana. 


Í lestinni vöktu þeir meiri athygli en nokkru sinni fyrr. Hagrid 
lagði undir sig tvö sæti og hamaðist við að prjóna eitthvað 


sem líktist ljósgulu sirkustjaldi. 


„Ertu ennþá með bréfið þitt, Harry?“ spurði hann um leið og 
hann taldi lykkjurnar. 


Harry dró þykkt umslagið upp úr vasanum. 


„Gott,“ sagði Hagrid. „Þar á að vera listi yfir allt sem þig 
vantar.“ 


Harry breiddi úr öðru bréfi sem hann hafði ekki tekið eftir 
kvöldið áður og las: 


Hogwart - skóli galdra og seiða 


Skólabúningur 


Fyrsta árs nemendur þurfa: 


1 Þrjár einfaldar vinnuskikkjur (svartar) 


2 Einn einfaldan toppmjóan hatt (svartan) til daglegra nota 


3 Eitt par af hlífðarhönskum (drekaskinn eða annað álíka) 


4 Eina vetrarskikkju (svarta með silfurfestingum) 


Vinsamlega athugið að öll föt nemenda skulu vera merkt 


þeim 


Bækur 


Allir nemendur skulu eiga eintak af eftirfarandi bókum: 


Almenna álagabókin (1. stig) eftir Miröndu Goshawk 


Saga galdranna eftir Bathildu Bagshot 


Galdrakenningar eftir Adalbert Waffling 


Leiðarvísir í ummyndun fyrir byrjendur eftir Emeric Switch 


Eitt þúsund töfrajurtir og sveppir eftir Phyllidu Spore 


Töfradrykkir og elexírar eftir Arsenius Jigger 


Yfirskilvitleg dýr og eftirlætisstaðir þeirra eftir Newt 


Scamander 


Hin myrku öfl: handbók í sjálfsvörn eftir Quentin Trimble 


Annar útbúnaður 


1 töfrasproti 


1 suðupottur (tin, stærð 2) 

1 sett af tilraunaglösum úr gleri eða kristal 

1 sjónauki 

1 látúnsvog 

Nemendur mega einnig taka með sér uglu eða kött eða 
halakörtu Foreldrar eru minntir á að fyrsta árs nemar mega 
ekki taka með sér eigin galdrakústa 

„Fæst þetta allt í London?“ hugsaði Harry upphátt. 

„Ef maður veit hvar á að leita,“ sagði Hagrid. 

Harry hafði aldrei áður komið til London. Þrátt fyrir að Hagrid 
virtist þekkja leiðina var greinilegt að þessi ferðamáti var ekki 
það sem hann átti að venjast. Hann festist í miðasöluhliðinu 


og Í neðanjarðarlestinni kvartaði hann hástöfum yfir því hvað 
sætin væru lítil og lestirnar hæggengar. 


„Ég skil ekki hvernig Muggarnir komast af án galdra,“ sagði 
hann um leið og þeir stikuðu upp eftir biluðum rúllustiga sem 
lá að fjölfarinni götu með verslanir á báðar hendur. 


Hagrid var svo risavaxinn að fólk vék ósjálfrátt úr vegi og 
Harry þurfti aðeins að fylgja honum eftir. Þeir gengu framhjá 
bókabúð og hljómplötuverslun, hamborgarastöðum og 
kvikmyndahúsum, en hvergi kom Harry auga á búð sem gæti 
mögulega selt þeim töfrasprota. Þetta var bara venjuleg gata, 
full af venjulegu fólki. Gat það verið rétt að djúpt niðri í 
jörðinni væru grafnir staflar af gulli galdramanna? Voru 
raunverulega til búðir sem seldu álagabækur og galdrakústa? 
Þetta skyldi þó ekki vera einn allsherjar hrekkur sem 
Dursleyfjölskyldan hafði fundið upp? Ef Harry hefði ekki vitað 
að Dursleyfjölskyldan var gersneydd allri kímnigáfu hefði 
hann svo sannarlega haldið það; og þetta virtist allt svo 
óraunverulegt. En Hagrid hafði útskýrt hvernig allt gekk fyrir 
sig og af einhverjum ástæðum treysti Harry honum 
fullkomlega. 


„Hérna er hann,“ sagði Hagrid og nam staðar. „Leki seiðpott 
urinn. Einn frægasti staðurinn.“ 


Þeir stóðu fyrir framan pínulitla, subbulega krá. Ef Hagrid 
hefði ekki vakið athygli á henni hefði Harry ekki komið auga á 
hana. Fólkið flýtti sér framhjá og enginn svo mikið sem virti 
hana viðlits. Menn renndu augunum frá stóru bókabúðinni 
öðrum megin að hljómplötuversluninni hinum megin og 
virtust alls ekki sjá Leka seiðpottinn. Harry hafði sterklega á 
tilfinningunni að hann og Hagrid væru þeir einu sem kæmu 
auga á krána. En áður en hann fékk tækifæri til að spyrja 
nánar út í þetta leiddi Hagrid hann inn. 


Það vakti furðu hans hvað þessi fræga krá var dimm og 
sóðaleg. Nokkrar eldri konur sátu úti í horni og sötruðu sérrí 
úr staupum. Ein þeirra reykti langa pípu. Smávaxinn maður 
með pípuhatt var á tali við gamlan, nauðasköllóttan barþjón 
sem líktist skorpinni hnetu. Lágvær kliðurinn hljóðnaði þegar 
þeir gengu inn. Allir virtust þekkja Hagrid. Fólkið veifaði til 
hans og brosti og barþjónninn teygði sig í glas um leið og 
hann sagði: „Það sama og venjulega, ekki satt?“ 


„Ekki núna, Tom. Ég er hér í öðrum erindagjörðum,“ sagði 
Hagrid og lagði þungan hramminn á öxlina á Harry sem 
kiknaði í hnjáliðunum. 


„Guð minn góður,“ sagði barþjónninn og starði á Harry, „er 
þetta - getur verið að þetta sé ...?“ 


Inni í Leka seiðpottinum varð skyndilega grafarþögn. 


„Hjálpi mér,“ hvíslaði gamli barþjónninn. „Harry Potter ... 
hvílíkur heiður.“ 


Hann flýtti sér fram fyrir barinn til Harrys og greip í höndina á 
honum með tárin í augunum. 


„Velkominn aftur, herra Potter, velkominn aftur.“ 


Harry vissi ekki hvað hann átti að segja. Allra augu hvíldu á 
honum. Gamla konan með pípuna hélt áfram að totta hana 
þótt það væri löngu dautt í henni. Hagrid geislaði af gleði. 


Skyndilega varð uppi fótur og fit, stólar voru dregnir til og 
fólkið þyrptist að Harry. Allir tóku í höndina á honum og buðu 


hann hjartanlega velkominn. 


„Doris Crockford heiti ég, það er mér mikill heiður að fá 
loksins að heilsa upp á þig, herra Potter.“ 


„Ég er mjög stolt, herra Potter, mjög stolt að fá að taka í 
höndina á þér.“ 


„Mig hefur alltaf langað að hitta þig - ég er bara alveg í 
uppnámi.“ „Þetta er mér sönn ánægja, herra Potter, meiri en 


orð fá lýst. Diggle heiti ég, Dedalus Diggle.“ 


„Ég hef séð þig áður!“ sagði Harry þegar pípuhatturinn datt 
af Dedalusi Diggle í öllum æsingnum. „Þú hneigðir þig fyrir 
mér einu sinni þegar við hittumst í matvöruverslun.“ 


„Hann man eftir því!“ hrópaði Dedalus Diggle og leit í 
kringum sig. „Heyrðuð þið þetta? Hann man eftir mér!“ 


Harry tók í hendurnar á öllum aftur og aftur - Doris Crockford 
virtist ekki geta slitið sig frá honum. 


Fölur, ungur maður tróð sér í gegnum þvöguna. Hann var 
mjög taugaóstyrkur að sjá og annað augað í honum kipptist 
til í sífellu. 


„Quirrell prófessor!“ sagði Hagrid. „Harry, Quirrell prófessor 


verður einn af kennurunum þínum í skólanum.“ 


„P-P-Potter,“ stamaði Quirrell prófessor og greip í höndina á 
Harry. „Þ-það er mér m-mikil ánægja að hitta yður.“ 


„Hvers konar galdra kennir þú, Quirrell prófessor?“ 


„Sjálfsvörn gegn m-myrku öflunum,“ muldraði Quirrell 
prófessor eins og hann vildi helst komast hjá því að hugsa um 
það. „Ekki þ-það að þú hafir not f-fyrir slíkt, ha, herra P- 
Potter?“ Hann hló taugaóstyrkur. „Þú ert líklega að k-kaupa 
inn fyrir skólann, er það ekki? Ég þarf sjálfur að k-kaupa nýja 
b-bók um vampírur.“ Hann virtist skelfingu lostinn af 


tilhugsuninni einni saman. 


En hinir leyfðu Quirrell prófessor ekki að einoka Harry. Það tók 
hann næstum tíu mínútur að sleppa frá þeim. Loks tókst 
Hagrid að yfirgnæfa kliðinn. 


„Mið verðum að halda áfram - eigum eftir að kaupa svo 
margt. Komdu, Harry.“ 


Doris Crockford rétti honum höndina í síðasta sinn og svo 
leiddi Hagrid hann í gegnum krána og út í lítinn, afgirtan 
bakgarð. Þar var ekki annað að sjá en ruslatunnu og dálítið 
illgresi. 


Hagrid brosti breitt til Harrys. 


„Ég sagði þér þetta! Ég sagði þér að þú værir frægur. Quirrell 
prófessor var meira að segja skjálfandi á beinunum yfir að 
hitta þig - að vísu er hann alltaf skjálfandi á beinunum, en 
alveg sérstaklega núna.“ 


„Er hann alltaf svona taugaóstyrkur?“ 


„Ó, já. Aumingja maðurinn. Stórgáfaður. Hann var alveg 
eðlilegur á meðan hann fékk alla sína þekkingu úr bókum, en 
svo tók hann sér árs frí til að verða sér úti um beina reynslu 
„.. Það er sagt að hann hafi rekist á nokkrar vampírur í 
Svartaskógi og komist í kast við einhverja hrikalega 
galdranorn - hann hefur ekki verið samur eftir það. Hræddur 
við nemendur sína, hræddur við sitt eigið fag - hvar er 
regnhlífin mín eiginlega?“ 


Vampírur? Hrikalegar galdranornir? Harry sundlaði. En Hagrid 
var Í óða önn að telja múrsteinana í veggnum fyrir ofan 
ruslafötuna. „Þrír upp ... tveir þversum,“ muldraði hann. 


„Einmitt, færðu þig aðeins, Harry.“ 


Hann sló þrisvar sinnum í vegginn með regnhlífinni sinni. 
Múrsteinninn sem hann hafði snert byrjaði að hristast og 


snúast. 


Nú kom lítil hola í ljós - hún varð stærri og stærri - og 
augnabliki síðar stóðu þeir fyrir framan bogagöng sem meira 
að segja Hagrid gat gengið í gegnum án þess að beygja sig. 
Við endann á bogagöngunum lá steinlögð gata sem 
hlykkjaðist í sveigjum út í fjarskann. „Velkominn,“ sagði 
Hagrid, „í Skástræti.“ 


Hann hló að undrun Harrys. Þeir fóru í gegnum bogagöngin 
og þegar Harry leit um öxl sá hann að göngin skruppu þegar í 
stað saman og eftir stóð gegnheill veggurinn. 


Sólin skein á hlaða af seiðpottum fyrir utan búð skammt 
undan. Seiðpottar - allar stærðir - kopar, látún, tin, silfur - 
hræra sjálfkrafa - hægt að brjóta saman stóð á skilti fyrir ofan 


þá. 


„Já, þig vantar einn svona,“ sagði Hagrid, „en fyrst þurfum við 
að ná í peningana þína.“ 


Harry óskaði þess að hann hefði að minnsta kosti átta pör af 
augum í viðbót. Hann sneri höfðinu í allar áttir þegar þeir 
gengu eftir strætinu, hann vildi ekki missa af neinu. Fyrir utan 
apótekið hristi bústin kona höfuðið um leið og þeir gengu 
framhjá og sagði: „Sautján sikkur fyrir eitt kíló af drekalifur, 
þeir hljóta að vera brjálaðir ...“ 


Lágvært ugluvæl barst frá skuggalegri búð með skilti semá 
stóð: Ugluverslun Eeylops - turnuglur, snæuglur, skopuglur 
og eyruglur. Nokkrir strákar á aldur við Harry þrýstu nefjunum 
upp að búðarglugga sem sýndi ýmsar gerðir galdrakústa. 
„Sjáiði,“ heyrði Harry einn þeirra segja, „þarna er nýjasti 
Nimbus 2000 - sá hrað skreiða sti sem búinn hefur verið til!“ 


Þarna voru búðir sem seldu skikkjur; búðir sem seldu 
sjónauka og sérkennileg silfurtæki sem Harry hafði aldrei 
áður séð. Í búðargluggum voru hlaðar af tunnum með 
leðurblökumiltum og álaaugum, staflar af álagabókum, 
fjaðurpennar og rúllur af pergamenti, lyfjaglös og hnattlíkön 


„Gringottbankinn,“ sagði Hagrid. 


Þeir voru komnir að snjóhvítri byggingu sem gnæfði yfir allar 
litlu búðirnar. Við hliðina á gljáfægðri bronshurðinni stóð 
vörður klæddur í rauðan og gylltan einkennisbúning. Þetta 


var - 


„Já, þetta er svartálfur,“ sagði Hagrid í lágum hljóðum um leið 
og þeir gengu upp hvítar steintröppurnar í átt að honum. 
Svartálfurinn var um það bil höfðinu lægri en Harry. Hann 
hafði dökkleitt, gáfulegt andlit og oddmjótt skegg. Harry tók 
eftir því að hann var með óvenjulanga fingur og fætur. Hann 
hneigði sig um leið og þeir gengu inn. Nú stóðu þeir 
andspænis annarri hurð. Hún var úr silfri og á hana var grafið: 


Inn þú gakk, en aðgæt vel 

að illt er gráðugt syndapel. 

Sá sem rænir stoltan stað 
stórum geldur fyrir það. 

Ef hyggst þú undir gólf vort gá, 
grimmi þrjótur, vittu þá, 

að þar við fleira verður var 


en vænan sjóð, sem er þó þar. 


„Eins og ég sagði, maður þyrfti að vera brjálaður til að reyna 
að ræna bankann,“ sagði Hagrid. Tveir svartálfar opnuðu 
silfurdyrnar með bukti og beygingum og við þeim blasti 
gríðarstór marmarasalur. Hundruð svartálfa sátu á háum 
stólum fyrir aftan afgreiðsluborð, önnum kafnir við að skrifa Í 
stóra kladda og vigta myntir á látúnsvigtum og rannsaka 
verðmæta steina í smásjám. Á salnum voru svo margar dyr 
að Harry gafst fljótlega upp á að reyna að telja þær. Fjöldinn 
allur af svartálfum var upptekinn við að vísa viðskiptavinum 
inn og út um þær. Hagrid og Harry tóku stefnuna að 
afgreiðsluborðinu. 


„Góðan daginn,“ sagði Hagrid við einn svartálfinn í 
afgreiðslunni. 


„Við ætluðum að taka dálítið af peningum út úr fjárhirslu 


herra 


Harrys Potter.“ 


„Ertu með lykilinn, herra minn?“ 


„Já, ég er með hann hérna einhvers staðar,“ sagði Hagrid og 
tók að tæma úr vösunum á afgreiðsluborðið. Honum tókst að 


dreifa mygluðu hundakexi yfir alla talnabók svartálfsins sem 
fitjaði upp á nefið við þessa sjón. Harry fylgdist með 
svartálfinum á afgreiðsluborðinu við hliðina vigta hrúgu af 
rúbínum á stærð við glóandi kola mola. 


„Fann hann,“ sagði Hagrid eftir langa leit og hélt litlum, 
gylltum lykli á lofti. 


Svartálfurinn grandskoðaði hann. 

„Hann virðist í lagi.“ 

„Og ég er líka með bréf frá Dumbledore,“ sagði Hagrid 
ábúðarfullur og þandi brjóstkassann. „Það snýst um þú-veist- 
hvað í fjárhirslu sjö hundruð og þrettán.“ 


Svartálfurinn las bréfið vandlega. 


„Gott og vel,“ sagði hann og rétti Hagrid bréfið aftur, „ég fæ 
einhvern til að vísa ykkur leiðina í báðar hirslurnar. Griphook!“ 


Griphook var enn einn svartálfurinn. Þegar Hagrid hafði loks 
tekist að troða hundakexinu aftur í vasana eltu þeir Griphook 


að einum dyrum salarins. 


„Hvað er þú-veist-hvað í fjárhirslu sjö hundruð og þrettán?“ 
spurði Harry. 


„Það má ég ekki segja,“ svaraði Hagrid leyndardómsfullur. 
„Það er algjört leyndarmál. Mál sem varðar Hogwartskólann. 
Dumbledore treysti mér fyrir því. Þagmælska er mjög 
mikilvæg í mínu starfi.“ 


Griphook hélt dyrunum opnum fyrir þá. Harry hafði búist við 
fleiri marmarasölum og varð mjög undrandi þegar þeir komu 
inn í þröng göng höggvin í stein og lýst upp með logandi 
kyndlum. Þau lágu niður í móti í miklum bratta og á gólfinu 
voru litlir brautarteinar. Griphook blístraði og vagnkríli kom 
þjótandi á leifturhraða upp brautarteinana. Þeir klifruðu um 
borð - Hagrid með nokkrum erfiðismunum - og óku af stað. 


Í byrjun geystust þeir bara í gegnum völundarhús af óteljandi, 
hlykkjóttum göngum. Harry reyndi að leggja leiðina á minnið 

- vinstri, hægri, hægri, vinstri, miðjugangurinn, hægri, vinstri 

- en það var ómögulegt til lengdar. Skröltandi vagninn virtist 

rata sjálfur vegna þess að Griphook stýrði honum ekki. 


Harry vöknaði um augun af köldu loftinu sem kom á móti 
þeim en hann hélt þeim samt galopnum. Í eitt skipti hélt 
Harry að hann hefði séð eldtungur við endann á einum 
göngunum og sneri sér við til að sjá hvort þær gætu komið 
frá dreka, en of seint - þeir tóku skyndilega dýfu enn lengra 
niður og þutu framhjá neðanjarðarvatni þar sem risavaxnir 
dropasteinar og dropasteinskerti uxu upp úr gólfinu og ofan 
úr loftinu. 


„Ég hef aldrei vitað,“ kallaði Harry til Hagrids yfir hávaðann 
frá vagninum, „hver munurinn er á dropasteinum og dropas 
teinskertum.“ 


„Dropasteinskerti eru eins og kerti í laginu,“ sagði Hagrid. 
„Meira get ég ekki sagt, því ég held að ég sé að verða 


bílveikur.“ 


Hann var orðinn grænn í framan þegar vagninn stöðvaðist 
loks fyrir framan litlar dyr. Hagrid steig út og hallaði sér upp 


að veggnum til að ná skjálftanum úr hnjánum. 


Griphook opnaði dyrnar. Grænn reykjarmökkur svall á móti 
þeim og þegar rofaði til tók Harry andköf. Inni í hirslunni voru 


hrúgur af gullpeningum, staflar af silfurpeningum og ógrynni 
af lítilli koparmynt (þessari sem kallaðist knútur). 


„Allt þetta átt þú,“ sagði Hagrid brosandi. 


Harry átti þetta allt - það var ótrúlegt. Dursleyfjölskyldan 
hafði greinilega ekki vitað af þessu, annars hefðu þau haft 
þetta af honum áður en hann næði að telja upp að þremur. 
Hversu oft höfðu þau ekki barmað sér yfir því hve dýrt það 
væri að sjá Harry farborða? Og allan tímann hafði hann átt 
sinn eigin fjársjóð djúpt grafinn undir London. 


Hagrid hjálpaði Harry að skófla dágóðri hrúgu ofan í tösku. 


„Gullpeningarnir heita galleon,“ útskýrði hann. „Það eru 
sautján silfursikkur í einu galleoni og tuttugu og níu knútar í 
einni sikku, þetta er nú ekki flókið. Jæja, þetta ætti að nægja 
út skólaárið. Afganginn geymum við áfram hérna.“ Hann sneri 


sér að Griphook. 


„Nú förum við í fjárhirslu sjö hundruð og þrettán. Er mögulegt 
að keyra aðeins hægar?“ 


„Magnarnir aka aðeins á einu hraðastigi,“ sagði Griphook. 


Þeir þutu jafnvel enn dýpra núna og hraðinn jókst. Þegar þeir 
sentust áfram í kröppum beygjum varð loftið sífellt kaldara. 
Vagninn skrölti yfir neðanjarðargil og Harry teygði sig yfir 
vagnbrúnina til að sjá hvað leyndist á dimmum gilbotninum. 
Hagrid stundi og dró hann á hnakkadrambinu aftur niður í 
sætið. 


Á fjárhirslu sjö hundruð og þrettán var ekkert skráargat. 


„arið ykkur,“ sagði Griphook mynduglega. Hann strauk 
einum löngum fingri varlega yfir hurðina og hún bráðnaði 
einfaldlega í burtu. 


„Ef einhver annar en starfsmaður Gringottbankans reynir 
þetta sogast hann inn um dyrnar og situr fastur þangað til 
varðmennirnir finna hann þar,“ sagði Griphook. 


„Hversu oft er athugað hvort einhver er læstur inni?“ spurði 


Harry. 


„um það bil einu sinni á tíu ára fresti,“ sagði Griphook með 
illkvittnu brosi. 


Harry var viss um að eitthvað stórfenglegt hlyti að vera 
geymt í þessari fullkomnu öryggishirslu. Hann beygði sig 
eftirvæntingarfullur fram og bjóst að minnsta kosti við að sjá 
gull og gimsteina - en við fyrstu sýn virtist hirslan tóm. Síðan 
tók hann eftir því að lítill, krumpaður pakki í brúnum pappír lá 
á gólfinu. Hagrid tók hann upp og stakk honum djúpt ofan í 
einn frakkavasann. Harry var að springa úr forvitni en vissi að 
ráðlegast væri að spyrja ekki neins. 


„Jæja, aftur um borð í vítisvagninn. Og ekki tala við mig á 
bakaleiðinni; ég held að best sé að ég haldi munninum 
lokuðum,“ sagði Hagrid. 


Eftir eina tryllta ökuferð í viðbót stóðu þeir og pírðu augun á 
móti sólinni fyrir utan Gringottbankann. Harry vissi ekki í 
hvorn fótinn hann átti að stíga með alla þessa peninga í 
töskunni. Þó að honum væri ekki kunnugt um hversu mikils 
virði þessir framandi peningar nákvæmlega væru gerði hann 
sér grein fyrir að núna hafði hann meiri peninga á milli 
handanna en hann hafði átt allt sitt líf - miklu meiri en jafnvel 
Dudley hafði nokkurn tíma átt. 


„Mið gætum byrjað á skólabúningnum,“ sagði Hagrid og 
kinkaði kolli í átt að verslun Frú Malkin: Skikkjur fyrir öll 


tækifæri. „Heyrðu, Harry, er þér sama þó að ég skreppi inn á 
Leka seiðpottinn og fái mér einn gráan? Ég þoli ekki þessa 
Gringottvagna.“ Hann leit ennþá dálítið laslega út, svo að 
Harry gekk einsamall yfir til frú Malkin með hnút í maganum. 


Frú Malkin var þybbin, brosmild norn klædd purpuralitum 


fötum. 


„Hogwartskóli, ekki satt, minn kæri?“ sagði hún áður en Harry 
náði að opna munninn. „Við erum með allt sem þú þarft - hér 
er einmitt annar ungur maður að máta skólabúninginn.“ 


Í innri hluta búðarinnar stóð fölur, langleitur strákur á skemli 
og önnur norn var að næla upp síðu, svörtu skikkjuna hans. 
Frú Malkin tyllti Harry upp á skemil við hliðina á honum og 
byrjaði að taka mál af honum. 

„Hæ,“ sagði strákurinn, „ferð þú líka í Hogwartskóla?“ „Já,“ 
svaraði Harry. 


„Pabbi er í næstu búð að kaupa bækur og mamma er að leita 
að góðum töfrasprota aðeins ofar í götunni,“ sagði strákurinn. 
Hann hafði tilbreytingarlausa, drafandi rödd. „Svo ætla ég að 
draga þau með mér að líta á keppniskústa. Ég skil ekki af 


hverju fyrsta árs nemar mega ekki hafa sína eigin. Ég ætla að 
neyða pabba til að gefa mér galdrakúst og svo ætla ég að 
smygla honum með mér inn einhvern veginn.“ 


Hann minnti Harry óhugnanlega mikið á Dudley. 
„Átt þú galdrakúst?“ hélt strákurinn áfram. 
„Nei,“ sagði Harry. 

„Spilarðu nokkuð Quidditch?“ 


„Nei,“ sagði Harry og velti því fyrir sér hvað í ósköpunum 
Quidditch gæti verið. 


„Ég geri það - pabbi sagði að það væri skömm að því ef mér 
yrði ekki leyft að spila fyrir mína heimavist og ég verð að 
viðurkenna að ég er sammála honum. Veistu í hvaða 
heimavist þú verður?“ „Nei,“ sagði Harry aftur og fannst hann 
sífellt heimskari. 


„Það veit það náttúrlega enginn fyrir víst fyrirfram en ég er 
viss um að ég verð í Slytherin. Öll fjölskyldan mín hefur verið 


þar - ímyndaðu þér að búa í Hufflepuff. Ég held að ég myndi 
hætta í skólanum, en þú?“ 


„Mmm,“ sagði Harry og óskaði þess að hann hefði eitthvað 


meira spennandi til málanna að leggja. 


„Sjáðu manninn þarna!“ sagði strákurinn skyndilega og 
kinkaði kolli í átt að glugganum. Hagrid stóð fyrir utan 
gluggann og brosti breitt til Harrys. Hann benti á tvo stóra 
rjómaísa sem hann hélt á til að gefa til kynna hvers vegna 
hann gæti ekki komið inn. 


„Þetta er Hagrid,“ sagði Harry, feginn að vita loks eitthvað 
sem strákurinn vissi ekki. „Hann vinnur í Hogwartskóla.“ 


„Nú,“ sagði strákurinn. „Ég hef heyrt talað um hann. Hann er 
eins konar þjónn, er það ekki?“ 


„Hann er skógarvörður,“ sagði Harry. Honum líkaði æ verr við 


strákinn með hverri mínútunni sem leið. 


„Ég frétti að hann væri hálfgerður villimaður - býr einn í kofa 
á skólalóðinni. Þegar hann verður fullur - sem gerist nokkuð 


oft - reynir hann alltaf að fremja galdra og endar yfirleitt með 


því að kveikja í rúminu sínu.“ 


„Mér finnst hann frábær,“ sagði Harry kuldalega. 


„Finnst þér það?“ sagði strákurinn hæðnislega. „Af hverju er 


hann með þér? Hvar eru foreldrar þínir?“ 


„Þeir eru dánir,“ sagði Harry stuttur í spuna. Hann langaði 
ekki að fara nánar út í þau mál með þessum strák. 


„Ó, en leiðinlegt,“ sagði strákurinn án þess að hljóma vitund 


miður sín. „En þau voru ein af okkur, var það ekki?“ 


„Þau voru galdrafólk, ef þú átt við það.“ 


„Mér finnst að það ætti alls ekki að hleypa hinum inn í 
skólann. Hvað finnst þér? Þau eru ekki eins og við. Lífsstíllinn 
er allt annar en okkar. Hugsaðu þér, mörg þeirra hafa ekki 
einu sinni heyrt minnst á Hogwartskóla fyrr en þau fá bréfið. 
Mér finnst að skólinn ætti að halda sig við gömlu 
galdraættirnar. Hvað heitirðu annars fullu nafni?“ 


Áður en Harry náði að svara sagði frú Malkin: „Nú ert þú 
búinn, væni minn,“ og Harry stökk niður af skemlinum feginn 


því að sleppa við frekari samræður. 


„Jæja, við sjáumst líklega í skólanum,“ sagði strákurinn með 
drafandi röddu. 


Harry var óvenju þögull á meðan hann borðaði ísinn sem 
Hagrid hafði keypt handa honum (súkkulaði- og hindberjaís 
með söxuðum hnetum). 


„Hvað er að?“ spurði Hagrid. 


„Ekkert,“ laug Harry. Þeir námu staðar til að kaupa pergament 
og fjaðurpenna. Það glaðnaði yfir Harry þegar hann fann blek 
sem breytti um lit um leið og skrifað var með því. Þegar þeir 
yfirgáfu búðina spurði hann: „Hagrid, hvað er Quidditch?“ 


„Göldróttir gandálfar, Harry, ég gleymi alltaf hvað þú veist 
lítið - hugsa sér að þú skulir ekki vita hvað Quidditch er!“ 


„Mér líður nógu heimskulega nú þegar og þú bætir ekki úr 
skák,“ sagði Harry. Hann sagði Hagrid frá föla drengnum hjá 
frú Malkin. 


„... 0g svo sagði hann að börn úr Muggafjölskyldum ættu ekki 
að fá inngöngu ...“ 


„ÞÚ ert að minnsta kosti ekki úr Muggafjölskyldu. Ef hann 
bara hefði vitað hver þú ert... þessi drengur hefur alist upp 
við að heyra sögur um þig, ef hann kemur þá úr alvöru 
galdrafjölskyldu. Þú sást viðbrögðin inni á Leka seiðpottinum. 
Hann veit heldur ekkert hvað hann er að tala um. Bestu 
galdramenn sem ég hef hitt eru af Muggaætt - sjáðu bara 
mömmu þína! Og hugsaðu þér hverslags systur hún á!“ 


„En hvað er Quidditch?“ 


„Það er íþróttin okkar. Íþrótt galdramanna. Það er eins og - 
eins og fótbolti í Muggaheiminum - allir fylgjast með 
Quidditch. Það er spilað uppi í loftinu á galdrakústum. Í 
leiknum eru notaðir fjórir boltar - það er dálítið erfitt að 
útskýra reglurnar.“ 


„Og hvað eru Slytherin og Hufflepuff?“ 


„Það eru tvær af heimavistum skólans. Þær eru fjórar alls. 


Það er sagt að það séu eintómir aular í Hufflepuff, en...“ 


„Ég þori að veðja að ég verð í Hufflepuff,“ sagði Harry 
niðurdreginn. 


„Hufflepuff er langtum betri en Slytherin,“ sagði Hagrid 
myrkur á svip. „Hver einasti galdramaður sem gekk í lið með 
myrku öflunum hafði búið í Slytherin. Þú-veist-hver var einn 
af þeim.“ „Var Vol - úps - Þú-veist-hver í Hogwartskóla?“ „Fyrir 


mörgum, mörgum árum,“ sagði Hagrid. 


Þeir keyptu skólabækur handa Harry í búð sem nefndist 
Flourish & Blotts. Þar náðu hillurnar upp í loft og svignuðu 
undan leðurbundnum bókum á stærð við gangstéttarhellur og 
bókum bundnum inn í silki sem voru jafn litlar og frímerki. 
Þarna voru bækur fullar af sérkennilegum táknum - og í 
nokkrum þeirra stóð ekki neitt. Þær hefði Dudley, sem aldrei 
las neitt, eflaust verið æstur í að skoða. Það lá við að Hagrid 
þyrfti að draga Harry í burtu frá Álögum og bölvunum (töfraðu 
vini þína og ruglaðu óvini þína með nýjustu 
hefndarbrögðunum: Hármissir, brauðfætur, tunguhnýtingar 
og margt, margt fleira) eftir Vindictus Viridian. 


„Ég var að reyna að komast að því hvernig ætti að leggja álög 
á Dudley.“ 


„Hugmyndin er alls ekki svo slæm en þú mátt ekki nota 
galdra í Muggaheiminum nema í mjög sérstökum tilfellum,“ 
sagði Hagrid. 


„Og þú gætir hvort sem er ekki lagt álög á neinn fyrr en þú 
hefur lært það. Það þarf langa skólagöngu til að komast á það 
stig.“ 


Hagrid vildi heldur ekki leyfa Harry að kaupa seiðpott úr 
gegnheilu gulli („það stendur tin á listanum þínum“), en þeir 
fundu snotra vog til að vigta töfraefni og látúnssjónauka sem 
hægt var að brjóta saman. Því næst héldu þeir í apótekið sem 
var svo heillandi að það gerði ekkert til þó að lyktin þar væri 
hrikaleg: blanda af rotnum eggjum og gömlu káli. Á gólfinu 
stóðu tunnur af slímugu efni og hillurnar meðfram veggjunum 
voru hlaðnar krukkum sem voru fullar af jurtum, þurrkuðum 
rótum og marglitu dufti. Ofan úr loftinu héngu búnt af fjöðrum 
og höggtennur og klær höfðu verið þræddar upp á snæri. 
Hagrid bað afgreiðslumanninn um að finna til skammta af 
töfraefnunum sem þá vantaði og á meðan skoðaði Harry 
silfrað horn af einhyrningi á tuttugu og eitt galleon stykkið og 
agnarlítil, blásvört bjölluaugu (fimm knúta fyrir ausufylli). 


Fyrir utan apótekið fór Hagrid aftur yfir listann hans Harrys. 


„Nú er bara töfrasprotinn eftir - ójá, ég á ennþá eftir að gefa 
þér afmælisgjöf.“ 


Harry fann að hann roðnaði. 


„Þú þarft ekki...“ 


„Ég veit að ég þarf þess ekki. Ég fékk hugmynd, ég ætla að 
gefa þér dýr. Samt ekki halakörtu, þær fóru úr tísku fyrir 
mörgum árum, það yrði hlegið að þér - ég vil heldur ekki gefa 
þér kött, ég hef ofnæmi fyrir þeim. Ég gef þér uglu. Núna eru 
allir krakkar vitlausir í uglur. Þar að auki koma þær oft í góðar 
þarfir - þær bera út póst fyrir þig og allt mögulegt.“ 


Tuttugu mínútum síðar yfirgáfu þeir vængjasláttinn og 
glampandi, skær augun í Ugluverslun Eeylops. Inni hafði verið 
dimmt og drungalegt. Harry hélt á stóru búri sem í var falleg 
snæugla. Hún steinsvaf með höfuðið undir væng. Hann 
stamaði í sífellu út úr sér þökkum og fannst hann hljóma 
alveg eins og Quirrell prófessor. 


„Ekkert að þakka,“ sagði Hagrid vandræðalegur. „Ég þykist 
vita að þú hafir ekki fengið of mikið af gjöfum frá 
Dursleyfjölskyldunni. Nú eigum við bara eftir að líta við hjá 
Ollivander - það er eina búðin sem selur töfrasprota. Við 
verðum að finna einn góðan handa þér.“ 


Töfrasproti ... það var sá hlutur sem Harry hlakkaði mest til að 
eignast. 


Síðasta búðin var þröng og niðurnídd. Fyrir ofan dyrnar stóð 
með gylltum stöfum sem farnir voru að flagna: Ollivander: 
Höfum framleitt vandaða töfrasprota síðan 382 f. Kr. Í 
rykugum búðarglugganum lá einmana töfrasproti á 
upplituðum, skarlatsrauðum púða. 


Það klingdi í bjöllu einhvers staðar í iðrum búðarinnar þegar 
þeir gengu inn. Hún var pínulítil og tóm fyrir utan háfættan 
stól þar sem Hagrid settist á meðan þeir biðu. Harry leið 
undarlega - eins og hann væri kominn inn á afskaplega 
hefðbundið og alvörugefið bókasafn; honum komu ótal 
spurningar í hug en hann hélt aftur af sér og leit í staðinn í 
kringum sig. Nú kom hann auga á snyrtilega stafla af litlum, 
mjóum kössum. Staflarnir náðu alveg upp í loft svo að þetta 
hlutu að vera þúsundir kassa. Af einhverri ástæðu fann Harry 


hárin rísa í hnakkagrófinni. Hérna virtust þögnin og sjálft rykið 
hlaðin leyndardómsfullum töfrum. 


„Góðan dag,“ mælti mjúk rödd. Harry hrökk við. Hagrid hlaut 
að hafa brugðið líka, því að brak og brestir heyrðust um leið 
og hann stóð upp af stólnum. 


Fyrir framan þá stóð gamall maður. Stór, ljós augu hans skinu 
eins og tvö tungl í rökkvaðri búðinni. 


„Halló,“ sagði Harry aulalega. 


„Ó, já. Já, já. Ég átti von á þér, Harry Potter,“ sagði maðurinn 
og hélt hiklaust áfram: „Þú hefur augun hennar móður þinnar. 
Mér finnst eins og það hafi verið í gær sem hún kom hingað 
til að kaupa fyrsta töfrasprotann sinn. Tuttugu og sex 
sentimetrar á lengd, sveigjanlegur pílviður. Góður sproti til 
galdrastarfa.“ 


Herra Ollivander færði sig nær Harry og starði á hann án 
afláts. Harry vildi óska að hann deplaði augunum. Þessir 
silfurlitu skjáir voru svolítið hrollvekjandi. 


„Aftur á móti kaus faðir þinn sér mahónísprota. Tuttugu og 
átta sentimetrar. Mjög þjáll. Aðeins kraftmeiri og mjög 
hentugur til ummyndunar. Ég sagði að faðir þinn hefði kosið 
sér töfrasprota - en það er auðvitað sprotinn sem velur sér 


galdramann eða norn.“ 


Herra Ollivander var kominn svo þétt upp að Harry að þeir 
stóðu nef við nef. Harry sá spegilmynd sína í stórum, 


Þokukenndum augunum. 


„Og þarna er það sem ...“ 


Herra Ollivander snerti örið á enni Harrys með löngum, 


hvítum fingri. 


„Mér þykir leitt að segja frá því að ég seldi töfrasprotann sem 
olli þessu,“ sagði hann lágri röddu. „Þrjátíu og fimm 
sentimetrar. Seisei, svo sannarlega kraftmikill sproti. Mjög 
öflugur en lenti í röngum höndum ... Ef ég hefði vitað hvaða 
afleiðingar þessi sproti ætti eftir að hafa ...“ 


Hann hristi höfuðið og kom þá auga á Hagrid, Harry til mikils 
léttis. 


„Rubeus, Rubeus Hagrid! Gaman að sjá þig aftur ... Eik, 
fjörutíu og einn sentimetri, frekar sveigjanlegur, ekki satt?“ 
„Einmitt, herra, alveg rétt,“ sagði Hagrid. 


„Það var góður töfrasproti. En ég geri ráð fyrir að hann hafi 
verið brotinn í tvennt þegar þú varst rekinn?“ sagði herra 


Ollivander og varð skyndilega strangur á svip. 


„Eh - já, hann var brotinn,“ sagði Hagrid og tvísté 
vandræðalegur. „Ég á þó ennþá stykkin tvö,“ bætti hann 
glaðlega við. 


„En þú notar þau vonandi ekki?“ sagði herra Ollivander 
hvasst. 


„Nei, nei, nei, nei,“ flýtti Hagrid sér að svara. Harry tók eftir 
því að hann greip fast um bleiku regnhlífina sína um leið og 
hann svaraði. 


„Hmm,“ sagði herra Ollivander og sendi Hagrid stingandi 
augnaráð. „Jæja, herra Potter. Látum okkur sjá.“ Hann dró 
langt málband með silfurmerkingum upp úr vasanum. „Með 


hvorri hendinni galdr arðu?“ 


„Eh - ja, ég er rétthentur,“ sagði Harry. 


„Haltu handleggnum útréttum. Svona.“ Hann mældi lengdina 
frá öxl fram á fingur, frá úlnlið upp að olnboga, öxl niður á 
gólf, frá hné upp í handarkrika og í kringum höfuðið. Um leið 
og hann mældi sagði hann: „Hver einasti Ollivandersproti 
hefur kjarna úr kraftmiklu töfraefni, herra Potter. Við notum 
einhyrningahár, fjöður úr fuglinum Fönix og hjartarætur 
dreka. Engir tveir Ollivandersprotar eru eins, líkt og engir 
tveir einhyrningar eða drekar eru nákvæmlega eins. Og þú 
nærð auðvitað aldrei sama árangri með töfrasprota annars 


galdramanns.“ 


Það rann skyndilega upp fyrir Harry að málbandið, sem í 
augnablikinu var að mæla bilið á milli nasavængja hans, gerði 
það upp á eigin spýtur. Herra Ollivander var upptekinn við að 
skjótast á milli hillnanna og velja kassa úr stöflunum. 


„Þetta ætti að nægja,“ sagði hann og um leið datt málbandið 
niður á gólf og rúllaðist upp. „Jæja, herra Potter. Prófaðu 
þennan. Beykiviður og hjartarót úr dreka. Tuttugu og þrír 
sentimetrar. Fallegur og sveigjanlegur. Taktu hann og 


sveiflaðu honum aðeins.“ 


Harry tók sprotann og (honum leið dálítið kjánalega) veifaði 
honum nokkrum sinnum út í loftið; en herra Ollivander þreif 
hann samstundis af honum. 


„Hlynur og fjöður úr fuglinum Fönix. Átján sentimetrar. Frekar 


eftirgefanlegur. Prófaðu - “ 


Harry prófaði og hafði varla hafið hann á loft þegar herra 


Ollivander reif hann úr höndunum á honum. 


„Nei, nei - hérna, íbenholt og einhyrningshár, tuttugu og tveir 
sentimetrar, fjaðurmagnaður. Drífðu þig - prófaðu.“ 


Harry prófaði og prófaði. Hann hafði ekki hugmynd um eftir 
hverju herra Ollivander var að leita. Hrúgan af prófuðum 
sprotum á háfætta stólnum varð hærri og hærri. En því fleiri 
sprota sem herra Ollivander þurfti að ná í þeim mun glaðari 
virtist hann verða. 


„Erfiður viðskiptavinur, ha? Hafðu ekki áhyggjur, við finnum 
fullkominn sprota hérna einhvers staðar. Það væri gaman að 
sjá ... já, af hverju ekki - óvenjuleg samsetning - kristþyrnir 
og fjöður úr fuglinum Fönix, tuttugu og átta sentimetrar, 


sérstakur og sveigjanlegur.“ 


Harry tók við sprotanum og fann hita breiðast út í fingurna. 
Hann hóf sprotann yfir höfuð sér og sveiflaði honum niður í 
gegnum rykugt loftið svo að hvein í. Rauðir og gylltir neistar 
skutust úr öðrum enda stafsins eins og flugeldar. Neistarnir 
dönsuðu í kringum þá og lýstu upp myrka búðina. Hagrid rak 
upp fagnaðaróp og klappaði og herra Ollivander hrópaði: 
„Bravó! Einmitt, já. Frábært. Það verð ég að segja... en 
undarlegt... mjög merkilegt ...“ 


Hann lagði sprotann hans Harrys aftur ofan í kassann og vafði 
honum inn í brúnan pappír. Á meðan hélt hann áfram að 


muldra: 
„Furðulegt ... stórfurðulegt ...“ 


„Fyrirgefðu,“ sagði Harry. „En hvað er svona furðulegt?“ Herra 
Ollivander starði á Harry fölum augum. 


„Ég man eftir hverjum einasta sprota sem ég hef selt, herra 
Potter. Hverjum einasta. Það vill þannig til að hluti 
fjaðrarinnar sem notuð var í þinn sprota var notuð í annan 
sprota - en bara í einn. Það er mjög furðulegt að þessi sproti 


skuli vera ætlaður þér, þar sem bróðursproti hans - já, 
bróðursprotinn, er sá sem gaf þér þetta ör á ennið.“ 


Harry svelgdist á. 


„Já, hinn stafurinn var þrjátíu og fimm sentimetrar. Undarlegt 
hvernig hlutirnir æxlast. Mundu að sprotinn kýs 
galdramanninn ... ég held að við getum búist við miklu af þér, 
herra Potter ... Hann-sem-ekki-má-nefna gerði þrátt fyrir allt 
stórkostlega hluti - hrikalega, satt er það, en stórkostlega.“ 


Harry skalf. Hann var ekki viss um að honum líkaði 
sérstaklega vel við herra Ollivander. Hann borgaði sjö galleon 
fyrir töfrasprotann og herra Ollivander hneigði sig kurteislega 
fyrir þeim þegar þeir yfirgáfu búðina. 


Síðdegissólin var lágt á lofti þegar þeir gengu til baka eftir 
Skástræti og í gegnum vegginn. Þeir fóru í gegnum Leka 
seiðpottinn sem nú var mannlaus. Harry sagði ekki orð á 
leiðinni. Hann gaf engan gaum að fólkinu sem starði forviða á 
þá þegar þeir settust inn í lestina með alla pinklana og 
snæugluna sofandi í fangi Harrys. Þeir fóru úr lestinni á 


Paddingtonstöð og tóku rúllustiga upp á götuna. Harry tók 


ekki eftir því hvar hann var fyrr en Hagrid klappaði honum á 


öxlina. 


„ið höfum tíma til að fá okkur smávegis matarbita áður en 
lestin þín fer,“ sagði hann. 


Hann keypti hamborgara handa sér og Harry og þeir settust á 
plaststóla veitingahússins á meðan þeir borðuðu. Harry leit í 
kringum sig. Allt virtist einhvern veginn breytt frá því sem 
það var. 


„Er allt í lagi, Harry? Þú ert svo þögull,“ sagði Hagrid. 


Harry var ekki viss um að hann gæti útskýrt þetta. Hann hafði 
upplifað besta afmælisdag lífs síns - en samt - hann tuggði 
hamborgarann á meðan hann reyndi að koma orðum að 
þessu. 


„Það halda allir að ég sé sérstakur,“ sagði hann loks. „Allt 
fólkið inni á Leka seiðpottinum, Quirrell prófessor, herra 
Ollivander ... en ég hef ekki hundsvit á göldrum. Hvernig geta 
þau þá búist við stórkostlegum hlutum af mér? Ég er frægur 
og ég man ekki einu sinni fyrir hvað. Ég veit ekki hvað gerðist 


nóttina sem Vol - fyrirgefðu - ég meina nóttina sem foreldrar 
mínir dóu.“ 


Hagrid hallaði sér fram á borðið. Á bak við úfið skeggið og 
loðnar augnabrúnirnar glitti í hlýlegt bros. 


„Hafðu ekki áhyggjur, Harry. Þú verður fljótur að læra þetta. Í 
Hogwartskóla byrja allir á byrjuninni, þú átt eftir að standa 
þig. Vertu bara þú sjálfur. Ég veit að þetta er erfitt. Þú ert 
útvalinn og það er alltaf erfitt. En þú átt eftir að skemmta þér 
vel í skólanum - það gerði ég - og geri meira að segja enn.“ 


Hagrid hjálpaði Harry um borð í lestina sem átti að aka 
honum heim að Runnaflöt. Rétt áður en hún lagði af stað rétti 
hann Harry umslag. 


„Miðinn til Hogwartskóla,“ sagði hann. „Fyrsta september - 
King's Cross-lestarstöðin - það stendur allt á miðanum. Ef þú 
lendir í einhverjum vandræðum með Dursleyfjölskylduna 
sendir þú mér bara bréf með uglunni þinni - hún veit hvar 
mig er að finna ... Sjáumst fljótlega, Harry.“ 


Lestin ók af stað frá stöðinni. Harry langaði að horfa á Hagrid 
þangað til hann hyrfi úr augsýn; hann reisti sig upp í sætinu 
og þrýsti nefinu upp að rúðunni. En Hagrid var þegar farinn. 


Sjötti kafli 
Ferðin frá brautarpalli níu og 


þrír fjórðu 


Síðasti mánuðurinn hjá Dursleyfjölskyldunni var síður en svo 
skemmtilegur. Að vísu var Dudley svo hræddur við Harry að 
hann þorði ekki að vera í sama herbergi. Petunia frænka og 
Vernon frændi voru hætt að læsa hann inni í kompunni, 
þvinga hann til að gera leiðinlega hluti og öskra á hann - 
raunar yrtu þau alls ekki á hann. Þau voru bæði skelfingu 
lostin og hamslaus af reiði og létu eins og Harry væri ekki til. 
Þó að það væri ágætt út af fyrir sig varð það dálítið 
niðurdrepandi til lengdar. 


Harry hélt sig því að mestu inni í herberginu sínu ásamt nýju 
uglunni sinni. Hann hafði ákveðið að kalla hana Hedwig, 
nafnið hafði hann fundið í Sögu galdranna. Skólabækurnar 
hans voru óhemju spennandi. Hann lá í rúminu sínu og las 
langt fram eftir nóttu á meðan Hedwig flögraði inn og út um 


gluggann eins og henni þóknaðist. Það var eins gott að 
Petunia frænka var hætt að koma inn til að ryksuga vegna 
þess að Hedwig var dugleg að flytja inn með sér dauðar mys. 
Hann var byrjaður að telja dagana til fyrsta september. Á 
hverju kvöldi áður en hann lagðist til svefns krossaði hann yfir 
enn einn dag á blaðinu sem hann hafði hengt upp á vegg. 


Á síðasta degi ágústmánaðar ákvað Harry að nú væri tími til 
kominn að ræða við frænda sinn og frænku um það hvernig 
hann ætti að komast til King's Cross-lestarstöðvarinnar. Hann 
gekk niður í stofuna þar sem þau sátu og horfðu á 
spurningakeppni í sjónvarpinu. Hann ræskti sig til að láta vita 
af sér og Dudley hljóp æpandi út úr stofunni. 


„Eh - Vernon frændi?“ 

Vernon frændi rumdi til merkis um að hann hlustaði. 

„Ég þarf að fara á King's Cross-lestarstöðina á morgun til 
þess - til þess að komast í Hogwartskólann.“ Vernon frændi 


rumdi aftur. 


„Gætirðu kannski keyrt mig þangað?“ 


Enn rumdi í honum. Harry gerði ráð fyrir að það þýddi já. 


„lakk.“ 


Hann var í þann mund að ganga upp stigann þegar Vernon 
frændi tók til máls. 


„Það er einkennilegt að þurfa að taka lest í skóla fyrir 
galdramenn. Eru göt á öllum töfrateppunum?“ Harry sagði 
ekki orð. 

„Hvar er þessi skóli eiginlega?“ 

„Ég veit það ekki,“ sagði Harry. Reyndar hafði hann ekki leitt 
hugann að því fyrr en nú. Hann tók miðann sem Hagrid hafði 


rétt honum upp úr vasanum. 


„Ég tek lestina frá brautarpalli níu og þrír fjórðu klukkan 
ellefu,“ las hann. 


Frændi hans og frænka störðu á hann. 


„Brautarpalli númer hvað?“ 


„Níu og þrír fjórðu.“ 


„Þetta er nú meira bullið,“ sagði Vernon frændi, „það er 
enginn brautarpallur númer níu og þrír fjórðu.“ 


„Það stendur á miðanum.“ 


„Þau eru rugluð,“ sagði Vernon frændi, „snælduvitlaus, öll 
með tölu. Sannaðu til. Við skulum keyra þig á lestarstöðina á 
morgun, við þurfum að fara inn til London hvort eð er, annars 


hefði ég aldrei gert mér það ómak.“ 


„Af hverju eruð þið á leiðinni til London?“ spurði Harry. Hann 
vildi gjarnan reyna að halda samræðunum á vinalegu 


nótunum. 


„ið þurfum að fara með Dudley á spítalann,“ urraði Vernon 
frændi. „Við þurfum að láta fjarlægja þennan bölvaða hala 
áður en hann byrjar í Smeltingskóla.“ 


Harry vaknaði klukkan fimm næsta morgun og var of 
spenntur og taugaóstyrkur til að geta sofnað aftur. Hann fór á 
fætur og klæddi sig í gallabuxurnar; hann gat ekki hugsað sér 


að ganga inn á lestarstöðina Í galdramannsfötunum. Hann 


gæti skipt um föt um borð í lestinni. Hann fór enn einu sinni í 
gegnum minnislistann frá skólanum til að fullvissa sig um að 
ekkert hefði gleymst. Hann athugaði hvort búrið hennar 
Hedwigar væri ekki örugglega vel læst og gekk svo um gólf í 
herberginu sínu á meðan hann beið eftir því að 
Dursleyfjölskyldan vaknaði. 


Tveimur tímum síðar lá gríðarstórt koffortið hans Harrys í 
skottinu á bíl Dursleyfjölskyldunnar. Petuniu frænku hafði með 
fortölum tekist að fá Dudley til að sitja við hliðina á Harry. Svo 
lögðu þau af stað. 


Þau komu til King's Cross-lestarstöðvarinnar klukkan 
hálfellefu. Vernon frændi skellti koffortinu hans Harrys á kerru 
og keyrði það inn á stöðina fyrir hann. Harry undraðist þessa 
skyndilegu góðvild þar til Vernon frændi staðnæmdist 
snögglega fyrir framan brautarpallana með illkvittið bros á 


vör. 


„Þá erum við komnir, drengur minn. Brautarpallur níu - 
brautarpallur tíu. Brautarpallurinn þinn ætti að vera þarna í 
miðjunni einhvers staðar, en það lítur ekki út fyrir að það sé 
búið að byggja hann ennþá.“ 


Auðvitað hafði hann alveg rétt fyrir sér. Það hékk stórt skilti 
sem á stóð níu yfir öðrum brautarpallinum og annað með 
stórri tíu yfir hinum. Á milli brautarpallanna var ekkert nema 
miðasala. 


„Hafðu það gott í skólanum,“ sagði Vernon frændi með enn 
illkvittnara brosi; svo yfirgaf hann Harry án frekari 
málalenginga. Harry sneri sér við til að fylgjast með 
Dursleyfjölskyldunni keyra á brott. 


Þau voru öll skellihlæjandi. Harry varð þurr í munninum. Hvað 
í ósköpunum átti hann að taka til bragðs? Fólk var byrjað að 
gefa honum auga út af Hedwig. Hann varð að spyrja einhvern 
til vegar. 


Hann stöðvaði brautarvörð sem átti leið framhjá en þorði ekki 
að minnast á brautarpall níu og þrjá fjórðu. Brautarvörðurinn 
hafði aldrei heyrt minnst á Hogwartskóla og þegar Harry gat 
ekki einu sinni sagt honum í hvaða landshluta skólinn væri 
varð hann ergilegur og hélt að Harry væri að spila með sig. 
Harry spurði vonleysislega hvort einhver lest færi klukkan 
ellefu en brautarvörðurinn sagði svo ekki vera. Svo strunsaði 


hann í burtu tautandi eitthvað í barm sér um tímaþjófa. 


Harry var orðinn mjög örvæntingarfullur. Samkvæmt stóru 
klukkunni sem hékk fyrir ofan komutilkynningaspjaldið hafði 
hann tíu mínútur til að koma sér um borð í lestina til 
Hogwartskóla og hann hafði ekki hugmynd um hvernig hann 
átti að fara að því. Hann var strandaglópur á miðri lestarstöð 
með koffort sem hann gat varla lyft, vasana fulla af 
galdrapeningum og stóra uglu. 


Hagrid hlaut að hafa gleymt að segja honum frá einhverju 
bragði sem þyrfti að beita - eins og þegar þeir þurftu að 
banka í þriðja múrstein til vinstri til að komast inn í Skástræti. 
Hann hugleiddi að draga fram töfrasprotann og banka honum 


í miðasöluna sem var á milli brautarpalls níu og tíu. 


Í sömu andrá heyrði hann á tal fólks sem gekk framhjá 
honum. „... og hér er allt yfirfullt af Muggum, eins og 
venjulega ...“ 


Harry snarsnerist á hæli. Sú sem talaði var þybbin kona. Hún 
leiddi litla stúlku og beindi orðum sínum að fjórum drengjum 
sem allir voru með eldrautt hár. Þeir ýttu á undan sér sams 
konar koffortum og Harry var með - og allir héldu þeir á 
uglum. 


Með dúndrandi hjartslátt ýtti Harry koffortinu af stað á eftir 
þeim. Þau námu staðar og Harry líka, nægilega nálægt til að 
heyra hvað þeim fór á milli. 


„Jæja, númer hvað var brautarpallurinn?“ spurði móðir barn 


anna. 


„Níu og þrír fjórðu!“ gall í litlu stelpunni sem líka var 
rauðhærð. „Af hverju má ég ekki fara með, mamma?“ 


„Pú ert ekki nógu gömul, Ginny, og hafðu nú hljótt. Jæja, 
Percy, þú ferð fyrstur.“ 


Drengurinn sem leit út fyrir að vera elstur þrammaði af stað í 
áttina að brautarpöllum níu og tíu. Harry horfði fast á eftir 
honum; hann þorði ekki að depla auga af ótta við að missa af 
honum - en um leið og drengurinn var kominn að 
skilveggnum á milli brautarpallanna tveggja gekk hópur 
ferðamanna framhjá og þegar síðasti bakpokinn var horfinn 


sást hvorki tangur né tetur af honum. 


„Fred, þú ert næstur,“ sagði þybbna konan. 


„Ég heiti ekki Fred. Ég er George,“ sagði drengurinn. „Ég 
meina það, kona! Þú kallar þig mömmu okkar og þekkir okkur 


ekki einu sinni í sundur!“ 

„Fyrirgefðu, George minn.“ 

„Bara að grínast, ég er Fred,“ sagði drengurinn og lagði af 
stað. Tvíburabróðir hans kallaði á eftir honum að drífa sig og 
það hlaut hann að hafa gert því að andartaki síðar var hann 


horfinn - en hvernig hafði hann farið að því? 


Nú gekk þriðji bróðirinn rösklega í átt að miðasölunni - hann 


var næstum kominn þangað - og allt í einu sást hann hvergi. 
Nú var ekki um nema eitt að ræða. 
„Afsakið,“ sagði Harry við þybbnu konuna. 


„Halló, væni minn,“ sagði hún. „Ertu að fara í Hogwartskóla í 


fyrsta skipti? Ron er líka nýr.“ 


Hún benti á þann síðasta og yngsta af sonum sínum. Hann 
var hár, grannur og slánalegur með stórar hendur og stóra 
fætur. Andlitið var þakið freknum og nefið langt. 


„Já,“ svaraði Harry. „Málið er sko bara - að ég veit ekki 
hvernig á að...“ 


„Hvernig á að komast á brautarpallinn?“ sagði hún 
vingjarnlega, og Harry kinkaði kolli. 


„Hafðu ekki áhyggjur,“ sagði hún. „Það eina sem þú þarft að 
gera er að ganga beint að skilveggnum milli brautarpalla níu 
og tíu. Þú mátt ekki nema staðar og ekki vera hræddur við að 
rekast á hann, það er mjög mikilvægt. Það er best að taka 
dálítið tilhlaup ef þú ert stressaður. Drífðu þig bara af stað, á 
undan Ron.“ „Allt í lagi,“ sagði Harry. 


Hann sneri kerrunni með koffortinu við og starði á vegginn. 
Hann var mjög traustbyggður að sjá. 


Hann gekk í áttina að veggnum. Fólk á leið að brautarpöllum 
níu og tíu stjakaði við honum. Harry herti á göngunni. Hann 
myndi klessa á miðasöluna og þá fyrst væri hann í 
vandræðum - hann hallaði sér fram á kerruna og byrjaði að 
hlaupa. Veggurinn færðist nær og nær - hann gæti ekki 


stöðvað sig núna - kerran var stjórnlaus - hann var bara eitt 


skref frá veggnum - hann lokaði augunum og beið eftir 


árekstrinum - 


En ekkert gerðist... hann hélt áfram að hlaupa ... hann 
opnaði augun. 


Hárauð járnbrautarlest stóð við brautarpall sem var fullur af 
fólki. Hann kom auga á skilti sem á stóð Hoqwarthraðlestin, 
brottför klukkan 11. Hann leit aftur fyrir sig og sá bogagöng 
úr járni þar sem miðasalan hafði áður verið. Fyrir ofan 
bogagöngin stóð Brautarpallur níu og þrír fjórðu. Honum hafði 
tekist þetta. 


Upp úr járnbrautarlestinni steig gufa sem barst yfir háværa 
mannþröngina á brautarpallinum og allavega litir kettir 

vöppuðu til og frá milli fóta fólksins. Uglurnar vældu úrillar 
hver á aðra og yfirgnæfðu blaðrið og ískrið í koffortum sem 


dregin voru um. 


Fremstu lestarvagnarnir voru þegar orðnir fullir af 
nemendum. Sumir héngu hálfir út um gluggana til að kveðja 
fjölskyldur sínar og aðrir slógust um sæti. Harry ýtti koffortinu 


á undan sér eftir brautarpallinum í leit að auðu sæti. Hann 


gekk framhjá kringluleitum dreng sem sagði: „Ég týndi 


halakörtunni minni aftur, amma.“ 


„Ó, Neville,“ heyrði hann gömlu konuna andvarpa. Drengur 
með rastafléttur var miðpunkturinn í litlum hópi. 


„Leyfðu okkur að sjá, Lee, gerðu það.“ 


Drengurinn lyfti loki af kassa sem hann hélt á og fólkið í 
kringum hann æpti og öskraði þegar langur, loðinn fótur 
teygði sig upp úr kassanum. 


Harry tróð sér í gegnum þvöguna þar til hann kom auga á 
auðan vagn aftarlega í lestinni. Hann setti Hedwig inn fyrst og 
byrjaði svo að baksa við koffortið. Hann reyndi af öllum 
kröftum að hífa það upp tröppurnar en honum tókst bara að 
lyfta því öðrum megin og tvívegis missti hann það ofan á 
tærnar á sér. 


„Vantar þig aðstoð?“ Þetta var annar rauðhærðu tvíburanna 
sem hann hafði elt í gegnum miðasöluna. 


„Já, takk,“ sagði Harry andstuttur. 


„Heyrðu, Fred! Komdu og hjálpaðu okkur!“ 


Með hjálp tvíburanna tókst loksins að koma koffortinu hans 
Harrys inn í eitt horn klefans. 


„lakk,“ sagði Harry og strauk svitastorkið hárið frá augunum. 


„Hvað er þetta?“ spurði annar tvíburinn skyndilega og benti á 


örið á enni Harrys. 


„Fjandakornið,“ sagði hinn tvíburinn. „Ert þú ...?“ 


„Þetta er hann,“ sagði fyrri tvíburinn. „Er það ekki?“ bætti 
hann við og beindi orðum sínum að Harry. 


„Hvað?“ spurði Harry. 


„Harry Potter,“ sögðu tvíburarnir í kór. 


„Ó, hann,“ sagði Harry. „Ég meina, jú, ég er hann.“ 


Drengirnir tveir göptu og Harry fann að hann roðnaði. Honum 
til mikils léttis barst nú rödd í gegnum opnar lestardyrnar. 


„Fred? George? Eruð þið þarna?“ 


„Mið erum að koma, mamma.“ 


Þeir gutu augunum enn einu sinni til Harrys áður en þeir 


stukku út úr lestinni. 

Harry fékk sér sæti við gluggann þar sem hann gat fylgst 
hálffalinn með rauðhærðu fjölskyldunni á brautarpallinum og 
heyrt hvað þau sögðu. Mamma þeirra dró rétt í þessu fram 
vasaklút. 


„Þú ert með eitthvað á nefinu, Ron.“ 


Yngsti drengurinn reyndi að slíta sig lausan en hún hélt 
honum föstum og fór að nudda á honum nefbroddinn. 


„Mamma, hætt'essu.“ Hann reif sig lausan. 


„Æ, æ, er Ronní litli með eitthvað á nebbanum sínum?“ sagði 
annar tvíburanna. 


„Þegiðu,“ sagði Ron. 


„Hvar er Percy?“ spurði móðir þeirra. 
„Hann er að koma.“ 


Elsti drengurinn kom stikandi í áttina til þeirra. Hann var 
búinn að skipta um föt og klæddist nú svartri 
Hoqwartskikkjunni sem bylgjaðist þegar hann gekk. Harry tók 
eftir skínandi silfurmerki sem nælt var í brjóstið á skikkjunni 
hans. Á því stóð bókstafurinn U. 


„Ég verð að flýta mér, mamma.“ sagði hann. „Ég er með sæti 
framarlega, umsjónarmennirnir eru með tvo vagna út af fyrir 


Sig... 


l 


„Ó, ert þú umsjónarmaður, Percy?“ spurði annar tvíburanna 
og setti upp undrunarsvip. „Pú hefðir átt að segja okkur frá 
því. Við höfðum ekki hugmynd um það.“ 


4 


„Bíddu við, mig minnir að hann hafi minnst lauslega á það, 


sagði annar tvíburinn. „Einu sinni ...“ 
„Eða tvisvar ...“ 


„Eða hundrað sinnum ...“ 


„Eða stöðugt í allt sumar ...“ 

„Æ, haldiði ykkur saman,“ sagði umsjónarmaðurinn Percy. 

„Af hverju fékk Percy nýja skikkju?“ spurði annar tvíburanna. 
„Af því að hann er orðinn umsjónarmaður,“ sagði móðir þeirra 
blíðlega. „Hlauptu bara af stað, elskan, og hafðu það gott í 


skólanum - sendu mér uglu þegar þið eruð komnir.“ 


Hún kyssti Percy á vangann og hann hvarf inn í þvöguna. Svo 


sneri hún sér að tvíburunum. 

„Jæja, þið tveir - þetta árið hegðið þið ykkur vel. Ef ég fæ 
eina uglu í viðbót sem segir mér að þið hafið sprengt klósett í 
loft upp eða ...“ 


„Sprengt upp klósett? Við höfum aldrei sprengt upp klósett.“ 


„En þetta er frábær hugmynd, mamma. Kannski notum við 
hana einhvern tíma.“ 


„Þetta er ekki fyndið. Og hafið auga með Ron.“ 


„Hafðu ekki áhyggjur, litla Ronníkrúttið þitt er öruggt hjá 
okkur.“ 


„Þegiðu,“ sagði Ron aftur. Hann var nú þegar næstum jafn hár 
tvíburunum og nefið á honum var ennpá rautt þar sem móðir 
hans hafði nuddað það. 


„Heyrðu, mamma, gettu hvern við hittum í lestinni?“ 


Harry hallaði sér aftur á bak í sætið svo að þau sæju hann 
ekki fylgjast með þeim. 


„Manstu eftir svarthærða stráknum sem stóð fyrir aftan okkur 
á lestarstöðinni? Veistu hver það er?“ 


„Nei, hver?“ 


„Harry Potter!“ 


Harry heyrði nú rödd litlu stúlkunnar. 


„Ó, mamma, má ég fara um borð og sjá hann, ó, mamma, 


gerðu það ...“ 


„Pú sást hann áðan, Ginny, og þú getur ekki gónt á aumingja 
drenginn eins og dýr í dýragarði. Var þetta virkilega hann, 
Fred? Hvernig veistu það?“ 


„Ég spurði hann. Og við sáum örið á enninu á honum. Það er 


þarna í raun og veru - alveg eins og elding í laginu.“ 


„Aumingja drengurinn - engin furða að hann skyldi vera einn 
á ferð. Hann var svo kurteis þegar hann spurði til vegar.“ 


„Skítt með það. Ætli hann muni hvernig Þú-veist-hver lítur 
út?“ Móðir þeirra varð skyndilega mjög ströng á svipinn. 


„Pú mátt ekki spyrja hann út í þetta, Fred. Nei, þú vogar þér 
það ekki. Hann þarf áreiðanlega ekki á því að halda fyrsta 
skóladaginn að vera minntur á það.“ „Allt í lagi, slappaðu af.“ 
Nú heyrðist flautað. 


„Drífið ykkur af stað!“ sagði móðir þeirra og drengirnir þrír 
klöngruðust upp í lestina. Þeir teygðu sig út um gluggann til 


að kyssa mömmu sína og litla systir þeirra fór að gráta. 


„Hættu, Ginny mín, við skulum senda þér fullt af uglum.“ 


„Mið sendum þér klósettsetu frá Hogwartskóla.“ 


„George!“ 


„Bara að grínast, mamma.“ 


Lestin rann af stað. Harry sá móður drengjanna veifa þeim og 
systur þeirra hálfhlæjandi og hálfgrátandi hlaupa á eftir 
lestinni þangað til hún jók hraðann. Þá nam hún staðar og 
veifaði þeim. Harry horfði á stúlkuna og móður hennar þar til 
bær hurfu úr augsýn við fyrstu beygjuna. Húsin þutu framhjá 
lestarglugganum. Harry varð skyndilega mjög 
eftirvæntingarfullur. Hann hafði ekki hugmynd um hvað 
framtíðin bæri í skauti sér - en það hlaut að vera betra en 
það sem var að baki. 


Rennihurðin á lestarklefanum opnaðist og sá yngsti af 
rauðhærðu bræðrunum gægðist inn. 


„Situr einhver þarna?“ spurði hann og benti á sætið á móti 
Harry. „Það er alls staðar fullt.“ 


Harry hristi höfuðið og strákurinn settist. Hann gaut augunum 
til Harrys en leit svo snöggt út um gluggann eins og hann 
væri alls ekkert forvitinn. Harry tók eftir því að hann var 
ennþá með svartan blett á nefinu. 


„Heyrðu, Ron.“ Tvíburarnir voru komnir. 


„Mið ætlum að skjótast inn í miðja lest til Lees Jordans. Hann 
er með risastóra tarantúlu í klefanum hjá sér.“ „Allt í lagi,“ 
muldraði Ron. 


„Harry,“ sagði annar tvíburinn, „við gleymdum víst að kynna 
okkur! Fred og George Weasley. Og þetta er Ron bróðir okkar. 


Sjáumst seinna.“ 


„Bless,“ sögðu Harry og Ron. Tvíburarnir lokuðu rennihurðinni 
á eftir sér. 


„Ertu í alvörunni Harry Potter?“ fleipraði Ron út úr sér. Harry 
kinkaði kolli. 


„Ó - ég hélt að þetta væri bara enn einn brandarinn hjá Fred 
og George,“ sagði Ron. „Og ertu virkilega með - þú veist ...“ 
Hann benti á enni Harrys. 


Harry lyfti toppinum til að sýna örið. Ron starði. 


„Var það þarna sem Þú-veist-hver ...“ 


„Já,“ sagði Harry, „en ég man ekkert eftir því.“ „Ekkert?“ 
spurði Ron ákafur. 


„Ja - ég man eftir skæru, grænu ljósi, en það er það eina.“ 


„Ná,“ sagði Ron. Hann sat og starði á Harry nokkra stund. Svo 
áttaði hann sig og leit aftur út um gluggann. 


„Eru allir í þinni fjölskyldu galdramenn?“ spurði Harry. Hann 
var alveg jafn spenntur fyrir Ron og Ron var fyrir honum. 


„Já, ég held það,“ sagði Ron. „Ég held að mamma eigi einn 
frænda sem er endurskoðandi en það er aldrei minnst á hann 


heima.“ 


„Þú hlýtur þá að vita alveg helling um galdra.“ 
Weasleyfjölskyldan var greinilega ein af gömlu 
galdrafjölskyldunum sem föli pilturinn í Skástræti hafði talað 


um. 


„Ég heyrði að þú hefðir verið alinn upp hjá Muggunum,“ sagði 
Ron. „Hvernig voru þeir eiginlega?“ 


„Hrikalegir - ja, reyndar ekki allir, en frændi minn, frænka og 
sonur þeirra eru ömurleg. Ég vildi óska að ég ætti þrjá 
galdrabræður eins og þú.“ 


„Fimm,“ sagði Ron. Af einhverjum ástæðum varð hann dapur 
á svip. „Ég er sá sjötti í fjölskyldunni sem fer í Hogwartskóla. 
Það er óhætt að segja að ég verði að standa mig vel. Bill og 
Charlie eru búnir með skólann - Bill var efstur í sínum bekk og 
Charlie var fyrirliði Quidditchliðsins. Núna er Percy 
umsjónarmaður. Fred og George eru alltaf með einhver 
fíflalæti, en þeir fá samt frábærar einkunnir og öllum finnst 
þeir skemmtilegir. Allir gera ráð fyrir því að ég standi mig jafn 
vel og þeir og þótt það takist finnst engum það neitt 
merkilegt. Það er bara sjálfsagt. Og þegar maður er yngstur 
af sex bræðrum fær maður aldrei neitt nýtt. Ég fékk gömlu 
skikkjuna hans Bills, gamla sprotann hans Charlies og gömlu 
rottuna hans Percys.“ 


Ron fór ofan í vasa á jakkanum sínum og dró fram feita, gráa 


rottu sem var steinsofandi. 


„Hann heitir Scabber og er gjörsamlega gagnslaus. Það er 
næstum ómögulegt að vekja hann. Percy fékk uglu frá pabba 
begar hann var kosinn umsjónarmaður, en þau höfðu ekki 
efni ... ég meina, Scabber verður að duga mér svona fyrst um 


sinn.“ 


Eyrun á Ron urðu rauð. Honum fannst greinilega að hann 


hefði sagt of mikið, því að hann fór aftur að horfa út um 
gluggann. 


Harry fannst ekkert athugavert við að hafa ekki efni á að 
kaupa uglu. Þegar allt kom til alls hafði hann aldrei haft neina 
peninga á milli handanna fyrr en hann hitti Hagrid. Hann flýtti 
sér að segja Ron frá samskiptum sínum við 
Dursleyfjölskylduna; frá notuðu fötunum af Dudley sem voru 
allt of stór og hræðilegum, gjafalausum afmælisdögum. Þetta 
virtist bæta skap Rons. 


„... Og þangað til Hagrid sagði mér frá foreldrum mínum vissi 
ég ekkert um galdramenn eða Voldemort ...“ Ron greip 


andann á lofti. 


„Hvað er að?“ spurði Harry. 


„Þú nefndir Þúveisthvern á nafn!“ sagði Ron með samblandi 
af hneykslun og hrifningu í rómnum. „Ég hefði haldið að þú af 
öllum ...“ 


„Ég er ekkert að reyna að vera hugrakkur með því að nefna 
hann á nafn,“ sagði Harry. „Ég vissi bara ekki að það mætti 
ekki. Sérðu þá hvað ég á við? Ég á svo margt ólært... og ég 
er viss um,“ bætti hann við lágri röddu og lét nú í fyrsta skipti 
nokkuð í ljós sem hafði hvílt á honum, „ég er viss um að ég 
verð lélegastur í bekknum.“ 


„Þú verður ekki lélegastur. Það er fullt af nemendum sem 
koma úr Muggafjölskyldum og þeir eru alveg jafn fljótir að 
læra og hinir.“ 


Á meðan þeir töluðu saman ók lestin út úr London. Hún þaut 
framhjá ökrum þar sem kýr og kindur stóðu á beit. Þeir þögðu 
um stund og fylgdust með beitilöndum og sveitagötum fara 
hratt hjá. Um hálfeittleytið heyrðist mikill skarkali frammi á 
gangi. Brosmild kona með spékoppa opnaði rennidyrnar á 
klefanum þeirra og sagði: „Má bjóða ykkur eitthvað af 
matarvagninum, elskurnar?“ 


Harry hafði ekki borðað neinn morgunverð svo að hann spratt 
á fætur til að líta á úrvalið. Eyrun á Ron urðu aftur rauð þegar 
hann muldraði í barm sér að hann hefði tekið með sér nesti. 
Harry fór fram á gang. 


Á meðan hann bjó á Runnaflöt hafði hann aldrei haft efni á að 
kaupa sér sælgæti. En núna voru vasar hans fullir af gulli og 
silfri og hann var reiðubúinn að kaupa eins mörg 
Marssúkkulaðistykki og hann gat borið - en konan átti ekkert 
Marssúkkulaði. Hún átti hins vegar fjöldabragðbaunir Berta 
Botts, súkkulaðifroska, lakkríssprota, graskerskökur, 
seiðpottatertur og ýmislegt fleira skrítið sem Harry hafði 
aldrei séð áður. Hann vildi ekki missa af neinu svo hann 
keypti dálítið af öllu og borgaði konunni ellefu silfursikkur og 
sjö knúta. Ron starði á Harry þegar hann rogaðist inn í 
klefann með fangið fullt af sælgæti og hrúgaði því í auða 
sætið við hliðina á sér. 


„Þú hlýtur að vera svangur.“ 


„Glorsoltinn,“ sagði Harry og fékk sér stóran bita af 
graskersköku. Ron náði í nestið sitt úr koffortinu og tók utan 
af því. Í pakkanum voru fjórar samlokur. Hann tók eina þeirra í 


sundur og sagði: 


„Mamma gleymir því alltaf að ég borða ekki lifrarkæfu.“ 


„Ég skal skipta við þig,“ sagði Harry og rétti fram 
seilðpottatertusneið. „Gjörðu svo vel...“ 


„Þú hefur örugglega ekki lyst á þessu brauði,“ sagði Ron. 
„Það er eins og þerripappír. Hún hefur svo lítinn tíma af því að 


við erum svo mörg,“ bætti hann afsakandi við. 


„Fáðu þér það sem þú vilt,“ sagði Harry. Hann hafði aldrei 
áður haft tækifæri til að deila neinu með öðrum - eða hitt 
neinn sem vildi taka við einhverju frá honum. Það var notaleg 
tilfinning að sitja þarna með Ron og úða í sig sælgæti og 
kökum (samlokurnar voru löngu gleymdar). 


„Hvað er þetta?“ spurði Harry og lyfti upp pakka af 
súkkulaðifroskum. „Þetta eru ekki alvöru froskar, er það 
nokkuð?“ Honum var farið að líða eins og ekkert gæti framar 


komið honum á óvart. 


„Nei,“ sagði Ron. „En líttu á myndina sem fylgir með - mig 
vantar Agrippu.“ 


„Ha?“ 


„Nei, alveg rétt. Þetta gastu ekki vitað - það eru myndir inni í 
súkkulaðifroskunum, þú veist, til að safna - á þeim eru 
frægustu nornir og galdramenn allra tíma. Ég á eitthvað í 
kringum fimm hundruð en mig vantar Agrippu og Ptolemy.“ 


Harry tók utan af súkkulaðifroski og fann myndina. Á henni 
var karlmannsandlit. Hann var með gleraugu, langt, bogið 
nef, sítt, silfurlitað hár og skegg. Undir myndinni stóð nafn: 
Albus Dumbledore. 


„Svo að þetta er Dumbledore!“ hrópaði Harry upp yfir sig. 


„Ætlarðu að reyna að telja mér trú um að þú hafir aldrei séð 
Dumbledore áður!“ sagði Ron. „Má ég fá frosk? Kannski fæ ég 
Agrippu - takk...“ 


Harry sneri myndinni við og las: 


Albus Dumbledore, núverandi skólastjóri Hogwartskóla. Af 
mörgum talinn mesti galdramaður nútímans. Dumbledore er 
einkum og sér í lagi þekktur fyrir að hafa sigrað galdramann 
myrku aflanna, Grindelwald, árið 1945, fyrir uppgötvun sína á 


tólf möguleikum til nýtingar drekablóðs og vinnu sína við 
gullgerðarlist ásamt félaga sínum Nicolasi Flamel. Áhugamál 
Dumbledore prófessors eru kammertónlist og keiluspil. 


Harry sneri myndinni aftur við og sá sér til mikillar undrunar 
að andlit Dumbledore var horfið. 


„Hann er horfinn!“ 


„Hann fer náttúrlega ekki að hanga þarna í allan dag,“ sagði 
Ron. 


„Hann kemur aftur seinna. Nei, ég fékk Morgönu aftur. Ég á 
að minnsta kosti sex myndir af henni ... vilt þú eiga hana? Þú 
getur byrjað að safna.“ 


Augu Rons hvíldu á hrúgu af súkkulaðifroskum sem biðu þess 
að verða teknir upp. 


„Fáðu þér,“ sagði Harry. „En, þú veist, í Muggaheimi er fólk 
kyrrt á myndunum.“ 


„Er það? Hreyfir það sig ekkert?“ Ron var gáttaður á svip. „En 
furðulegt!“ 


Undrun Harrys varð ekki minni þegar Dumbledore smeygði 
sér aftur inn á myndina og sendi honum lítið bros. Ron hafði 
meiri áhuga á að borða súkkulaðifroskana en að skoða fræga 
galdramenn og nornir, en Harry var alveg heillaður af þeim. 
Fljótlega átti hann, auk Dumbledore og Morgönu, Hengis frá 
Woodcroft, Alberic Grunnion, Circe, Paracelsus og Merlin. 
Hann átti sérstaklega erfitt með að slíta augun af myndinni af 
drúídafrúnni Cliodnu sem var að klóra sér í nefinu. Svo opnaði 
hann pakka af fjöldabragðbaunum Berta Botts. 


„Pú skalt fara varlega með þessar,“ aðvaraði Ron hann. 
„Þetta eru fjöldabragðbaunir í bókstaflegri merkingu. Þú getur 
fengið þessar venjulegu með súkkulaði-, piparmyntu- og 
marmelaðibragði, en þú átt líka á hættu að fá spínat- eða 
lifrarbragð. George heldur að hann hafi einu sinni fengið baun 
með horbragði.“ 


Ron tók græna baun upp úr pakkanum og skoðaði hana 
vandlega áður en hann tók örlítinn bita af henni. 


„Ooojj - þarna sérðu! Spírur.“ 


Þeir skemmtu sér vel við að borða fjöldabragðbaunirnar. 
Harry fékk ost, kókoshnetu, bakaða baun, jarðarber, karrý, 
gras, kaffi og sardínur. Hann prófaði meira að segja að bíta í 
eina gráa sem Ron vildi ekki snerta. Það kom í ljós að hún 
bragðaðist eins og pipar. 


Landslagið sem þaut hjá varð stöðugt villtara. Snyrtilegu akr 
arnir voru á bak og burt. Nú keyrði lestin framhjá skógum, 
dökkgrænum hlíðum og ám sem liðuðust áfram. 


Það var bankað á klefadyrnar og kringluleitur strákur kom inn. 
Harry mundi eftir að hafa séð hann á brautarpallinum. Hann 


var með tárin í augunum. 


„Afsakið,“ sagði hann, „en hafið þið séð halakörtu hérna 


einhvers staðar?“ 


Þegar þeir hristu höfuðið brast hann í grát: „Ég er búinn að 
týna henni! Hún er alltaf að strjúka frá mér!“ „Hún finnst,“ 
sagði Harry. 

„Já,“ sagði strákurinn vesaldarlega. „En ef þið sjáið hana ...“ 
Hann fór aftur. 


„Ég skil ekki hvernig hann nennir að æsa sig yfir þessu,“ 
sagði Ron. „Ef ég ætti halakörtu hefði ég reynt að týna henni 
sem fyrst. En ég ætti nú ekki að segja mikið, með Scabber í 
eftirdragi.“ 


Rottan lá enn dottandi í kjöltunni á Ron. 


„Hann gæti hæglega dáið án þess að ég tæki eftir því,“ sagði 
Ron með fyrirlitningu. „Ég reyndi að galdra hann gulan í gær, 
til að gera hann meira spennandi, en það virkaði ekki. Ég skal 
sýna þér dálítið ...“ Hann rótaði í koffortinu sínu og dró upp 
afar slitinn töfrasprota. Hann var farinn að flagna og eitthvað 
hvítt stakkst út úr öðrum endanum. 


„Einhyrningshárið er alveg að detta úr. Hvað um það ... “ 


Hann var rétt búinn að lyfta stafnum þegar klefadyrnar 
opnuðust á nýjan leik. Halakörtustrákurinn var kominn aftur 
en nú var stúlka í för með honum. Hún var klædd nýju 


skólaskikkjunni sinni. 


„Hefur einhver séð halakörtu? Neville týndi sinni,“ sagði hún. 
Það var stjórnsemi í rómnum; hún var með mikið, brúnt hár 


og stórar framtennur. 


„Mið vorum búnir að segja honum að við hefðum ekki séð 
hana,“ sagði Ron en stúlkan var ekki að hlusta. Hún horfði á 
töfrasprotann sem hann hélt á. 


„Ó, ertu að galdra? Leyfðu okkur að sjá hvað þú kannt.“ Hún 
settist. Ron varð hvumsa. 


„Eh - allt í lagi.“ Hann ræskti sig. 


„Sólskin, fífill, galdraþula, gerðu heimsku rottuna gula.“ 


Hann veifaði sprotanum en ekkert gerðist. Scabber hélt áfram 
að vera grár og steinsofandi. 


„Ertu viss um að þetta sé alvöru töfraþula?“ spurði stelpan. 
„Hún er í það minnsta ekkert sérstaklega góð. Ég er búin að 
prófa nokkrar einfaldar töfraþulur - bara til að æfa mig - og 
bær hafa allar virkað. Enginn í minni fjölskyldu kann neitt að 
galdra svo ég varð alveg steinhissa þegar ég fékk bréfið, ég 
var svo ánægð, ég meina, þetta er besti galdraskóli sem til 
er, eftir því sem ég hef heyrt - ég er búin að læra allar 
námsbækurnar utan að, auðvitað, ég vona bara að það sé 


nóg - annars heiti ég Hermione Granger, hverjir eruð þið?“ 


Þessu bunaði hún öllu út úr sér. 


Harry leit á Ron og var feginn að sjá að af undrunarsvipn um 
á andliti hans að dæma hafði hann heldur ekki lært allar 


bækurnar utan að. 


„Ég heiti Ron Weasley,“ muldraði Ron. 


„Harry Potter,“ sagði Harry. 


„Ertu í alvörunni Harry Potter?“ spurði Hermione. „Ég veit allt 
um þig - ég útvegaði mér aukalega nokkrar grunnbækur og 
það er fjallað um þig í Galdrasögu nútímans og Uppgangi og 
falli myrku aflanna og Stærstu galdraviðburðum tuttugustu 


aldarinnar.“ „Er fjallað um mig?“ spurði Harry ringlaður. 


„Guð minn góður, vissirðu það ekki? Ég hefði sko lesið allt 
sem væri þess virði að vita Í þínum sporum,“ sagði Hermione. 
„Vitið þið á hvaða heimavist þið verðið? Ég hef verið að 
spyrjast fyrir og ég vona að ég lendi í Gryffindor. Ég held að 
það sé langbesta heimavistin, ég frétti að Dumbledore hefði 
verið þar á sínum tíma, en það væri eflaust ágætt að vera Í 


Ravenclaw ... Jæja, ég ætla að halda áfram að leita að 


halakörtunni hans Nevilles. Þið tveir ættuð að fara að skipta 


um föt, við erum að verða komin.“ 


Svo fór hún og tók halakörtustrákinn með sér. 


„Á hvaða heimavist sem ég lendi, þá vona ég bara að hún 
verði ekki þar,“ sagði Ron. Hann fleygði töfrasprotanum aftur 
ofan í koffortið. „Heimskuleg töfraþula - George kenndi mér 
hana. Hann hefur örugglega vitað að hún er gagnslaus.“ 


„Á hvaða heimavist eru bræður þínir?“ spurði Harry. 


„Gryffindor,“ sagði Ron. Dapurleikinn virtist vera að ná tökum 
á honum aftur. „Mamma og pabbi voru þar líka. Ég veit ekki 
hvað þau segja ef ég lendi annars staðar. Ég held að vísu að 
Ravenclaw sé í lagi en hugsaðu þér ef ég verð settur í 
Slytherin.“ 


„Það er heimavistin sem Vol - ég meina Þú-veist-hver var í, er 
það ekki?“ 


„Jamm,“ sagði Ron. Hann hallaði sér aftur í sætið 


niðurdreginn á svip. 


„Veistu, ég held að veiðihárin á Scabber hafi gulnað örlítið,“ 
sagði Harry og reyndi að leiða huga Rons að einhverju öðru 
en heimavistinni. „Hvað gera elstu bræður þínir núna?“ 


Harry hafði velt því dálítið fyrir sér hvað galdramenn hefðu 


fyrir stafni þegar þeir væru búnir með skólann. 


„Charlie er í Rúmeníu að rannsaka dreka og Bill er í Afríku að 

vinna fyrir Gringottbankann,“ sagði Ron. „Heyrðirðu fréttirnar 
um Gringottbankann? Það stóð í Spámannstíðindum, en þau 

koma víst ekki út í Muggaheiminum - það var reynt að ræna 

eina af fjárhirslunum.“ Harry starði á hann. 


„Í alvörunni? Og hvað kom fyrir ræningjana?“ 


„Ekkert. Þess vegna er þetta svona mikil frétt. Þeir náðust 
ekki. Pabbi segir að mjög voldugur galdramaður frá myrku 
öflunum hafi verið að verki í Gringottbankanum. Engum hefur 
áður tekist að brjótast inn í hann. En það furðulega er að 
engu var stolið. Og nú óttast allir að Þú-veist-hver standi á 
bak við þetta.“ 


Harry velti þessum fréttum fyrir sér. Hann var farinn að fá 


gæsahúð í hvert sinn sem minnst var á Þú-veist-hvern. Hann 


gerði ráð fyrir að það væri óhjákvæmileg afleiðing þess að 
verða hluti af galdraheiminum, en það hafði verið svo miklu 
þægilegra að geta sagt „Voldemort“ án þess að skjálfa á 
beinunum. 


„Hvert er uppáhalds Quidditchliðið þitt?“ spurði Ron. 


„Öh - ég þekki engin,“ játaði Harry. 


„Ha!“ Ron var agndofa. „Ó, bíddu, það er skemmtilegasti 
leikur í heimi“ - og hann fór þegar að útskýra allt um boltana 
fjóra og stöðu leikmannanna sjö, og lýsa frægum leikjum sem 
hann hafði séð með bræðrum sínum og talaði um 
galdrakústinn sem hann langaði að eignast, ef hann hefði efni 
á honum. Hann var í miðjum klíðum að útlista fyrir Harry 
einstök atriði leiksins þegar rennihurðin opnaðist enn einu 
sinni. Í þetta skipti var það hvorki Neville halakörtustrákur né 
Hermione Granger. 


Þrír strákar gengu inn og Harry þekkti strákinn í miðjunni 
samstundis aftur; þetta var föli strákurinn úr skikkjubúð frú 
Malkins. Hann virti Harry fyrir sér með mun meiri áhuga en 


hann hafði gert þegar þeir hittust í búðinni. 


„Er það satt?“ sagði hann. „Það eru allir að tala um að Harry 
Potter sé í þessum klefa. Ert það þá þú?“ 


„Já,“ sagði Harry og horfði á hina strákana. Þeir voru báðir 
feitlagnir og ákaflega grimmir á svip. Þeir litu út eins og 
lífverðir þar sem þeir stóðu sinn við hvora hlið föla stráksins. 


„Ójá, þetta eru Crabbe og Goyle,“ sagði föli strákurinn 
kæruleysislega þegar hann tók eftir því hvert Harry horfði. 
„Og ég heiti Malfoy, Draco Malfoy.“ 


Ron ræskti sig þannig að það hljómaði eins og niðurbælt fliss. 
Draco Malfoy leit á hann. 


„Finnst þér nafnið mitt sniðugt? Ég þarf ekki að spyrja hver þú 
ert. Faðir minn sagði mér að Weasleyfjölskyldan væri 
rauðhærð með freknur og ætti fleiri börn en þau hefðu efni á 
að eiga.“ Hann sneri sér aftur að Harry. 


„Þú kemst fljótlega að því að sumar galdramannafjölskyldur 
eru mun betri en aðrar, Potter. Þú skalt ekki leggja lag þitt við 


þær sem ekki eru þess virði. Þar get ég hjálpað þér.“ 


Hann rétti út höndina, en Harry lést ekki sjá hana. 


„Ég held að ég geti sjálfur sagt til um hverjar eru þess virði, 
bakka þér fyrir,“ sagði hann kuldalega. 


Draco Malfoy roðnaði ekki beinlínis en það vottaði fyrir 


bleikum blæ á fölum kinnunum. 


„Ég væri varkár í þínum sporum, Potter,“ sagði hann rólega. 
„Ef þú lærir ekki dálitla almenna kurteisi fer eins fyrir þér og 
foreldrum þínum. Þau vissu heldur ekki hvað var þeim fyrir 
bestu. Ef þú heldur áfram að umgangast skríl eins og 
Weasleyfjölskylduna og Hagrid smitastu af þeim.“ 


Bæði Ron og Harry risu á fætur. Andlitið á Ron var jafn rautt 
og hárið á honum. 


„iltu endurtaka þetta,“ sagði hann. 
„Ó, ætlið þið að slást við okkur?“ sagði Draco háðslega. 
„Nema þið komið ykkur út á stundinni,“ sagði Harry og 


hljómaði mun hugrakkari en hann í rauninni var. Bæði Crabbe 


og Goyle voru langtum stærri en hann og Ron. 


„En okkur langar ekki til að fara, er það nokkuð, strákar? Við 
erum búnir með allan matinn okkar, en það lítur út fyrir að 


hér sé nóg að borða.“ 


Goyle teygði sig í súkkulaðifroskana sem lágu við hliðina á 
Ron - Ron stökk í áttina að Goyle, en áður en hann náði að 
snerta hann gaf Goyle frá sér ægilegt vein. 


Rottan Scabber hafði bitið sig fasta í höndina á honum með 
litlum, hvössum tönnunum. Crabbe og Draco hörfuðu út að 
hurðinni en Goyle sveiflaði Scabber hring eftir hring óskrandi 
á hjálp. Þegar Scabber losaði loks takið þeyttist hann út í 
gluggarúðuna. Strákarnir létu sig hverfa undireins. Ef til vill 
héldu þeir að fleiri rottur leyndust meðal sælgætispokanna 
eða kannski heyrðu þeir fótatak nálgast, því að andartaki 
síðar birtist Hermione Granger. 


„Hvað gengur eiginlega á hér?“ spurði hún og horfði á 
sælgætið sem lá eins og hráviði út um allt gólf. Ron lyfti 
Scabber upp á halanum. 


„Ég held að hann hafi rotast,“ sagði Ron við Harry. Hann 
skoðaði Scabber nánar. „Nei - þetta er lygilegt - hann er 
sofnaður aftur.“ Og það var engin lygi. 


„Hefurðu hitt Draco Malfoy áður?“ 


Harry útskýrði fyrir honum hvernig fundum þeirra hafði borið 
saman hjá frú Malkin. 


„Ég hef heyrt talað um fjölskylduna hans,“ sagði Ron 
bungbúinn. 


„Þau voru meðal þeirra fyrstu til að snúast aftur á okkar band 
eftir að Þú-veist-hver hvarf. Sögðust hafa verið í álögum. 
Pabbi trúir því ekki. Hann segir að pabbi hans Dracos hafi ekki 
þurft neina afsökun fyrir því að ganga í lið með myrku 
öflunum.“ Hann sneri sér að Hermione: „Getum við gert 
eitthvað fyrir þig?“ 


„Þið ættuð að drífa ykkur í skikkjurnar ykkar, ég var að tala 
við lestarstjórann og hann sagði að við værum alveg að 
koma. Voruð þið að slást? Strax búnir að lenda í vandræðum 


og eruð ekki einu sinni byrjaðir í skólanum!“ 


„Scabber var að slást, ekki við,“ sagði Ron og yggldi sig 


framan í hana. 


„Allt í lagi - ég kom bara hingað af því að hinir láta eins og 
smábörn frammi; hlaupandi fram og til baka um gangana,“ 
sagði Hermione móðguð. „Og þú ert skítugur á nefinu, bara 
svo að þú vitir það!“ 


Ron starði reiðilega á eftir henni þegar hún gekk út. Harry 
rýndi út um gluggann. Það var farið að dimma. Hann greindi 
fjöll og skóga undir dimmrauðum kvöldhimninum. Lestin 


virtist vera farin að hægja á sér. 


Þeir Ron fóru úr jökkunum og smeygðu síðum skikkjunum yfir 
sig. Skikkjan hans Rons var aðeins of stutt svo að það sást í 


íþróttabuxurnar hans niður undan henni. 


Rödd hljómaði um lestina: „Við komum til Hoqwartskólans 
eftir fimm mínútur. Vinsamlega skiljið farangur ykkar eftir um 
borð í lestinni. Hann verður fluttur í skólann.“ 


Harry var með hnút í maganum af taugaóstyrk og þegar hann 
leit á Ron sá hann að hann var fölur undir freknunum. Þeir 
tróðu síðustu sælgætispokunum í vasana og flýttu sér út í 


þvöguna frammi á ganginum. 


Lestin hægði óðum á sér og nam að lokum staðar. Þau tróðust 
öll í áttina að dyrunum og út á lítinn, dimman brautarpall. 
Harry skalf í svalri kvöldgolunni. Skyndilega birtist lugt sem 
sveiflaðist yfir höfðum nemendanna og Harry heyrði 
kunnuglega rödd: „Fyrsta árs nemar! Fyrsta árs nemar komið 
hingað! Er allt í lagi með þig, Harry?“ 


Stórt, loðið andlit Hagrids ljómaði í glaðlegu brosi þegar hann 


kom auga á Harry í miðri þvögunni. 


„Eltið mig - eru fleiri fyrsta árs nemar þarna? Gáið að því hvar 
þið stígið! Fyrsta árs nemar, fylgið mér!“ 


Þau eltu Hagrid hrasandi niður þröngan og brattan stíg. Það 
var dimmt beggja vegna stígsins svo að Harry gerði ráð fyrir 
að þau hlytu að vera að ganga niður skógi vaxna brekku. 
Flestir þögðu. Neville, strákurinn sem alltaf týndi halakörtunni 
sinni, saug upp í nefið við og við. 


„Þið komið auga á Hogwartskóla eftir augnablik,“ kallaði 
Hagrid yfir öxlina, „við beygjum hér.“ 


PA A A A A Á 


Við endann á þrönga stígnum var stórt, dökkleitt stöðuvatn. 
Efst uppi á fjallinu hinum megin við vatnið stóð gríðarstór 
kastali með upplýstum gluggum og turnum. 


„Ekki fleiri en fjórir í hvern bát!“ kallaði Hagrid og benti á 
heilan flota af litlum bátum sem lágu bundnir við 
vatnsbakkann. Hermione og Neville eltu Harry og Ron upp í 
einn bátinn. 


„Eru allir komnir um borð?“ kallaði Hagrid. Hann hafði einn 
bát út af fyrir sig. „Leysið bátana - af stað!“ 


Allur smábátaflotinn lagði samtímis af stað frá bakkanum og 
leið eftir spegilsléttu vatninu. Þau störðu í þögulli lotningu á 

stóra kastalann á klettinum. Hann gnæfði yfir þau þegar þau 
nálguðust hinn bakkann. 


„Beygið ykkur,“ skipaði Hagrid þegar fyrstu bátarnir komu að 
klettinum. Þau beygðu sig og bátarnir báru þau áfram undir 
bergfléttuþykkni sem huldi stórt gat á hamraveggnum. Þau 
liðu áfram eftir myrkum göngum sem virtust flytja þau undir 
sjálfan kastalann. Loks komu þau að nokkurs konar 
neðanjarðarhöfn þar sem þau stigu á land. 


„Heyrðu, þú þarna! Er þetta halakartan þín?“ spurði Hagrid 
sem var að ganga úr skugga um að enginn hefði verið skilinn 


eftir í bátunum. 


„lrevor!“ hrópaði Neville alsæll og rétti fram hendurnar. Svo 
klöngruðust þau af stað eftir þröngum göngum inn í klettinn. 
Týran frá lampanum hans Hagrids leiddi þau loks út á mjúka, 
döggvota grasflöt í skugga kastalans. 


Þau gengu upp steinþrep og söfnuðust saman í kringum 
breiðar og miklar eikardyrnar. 


„Eru allir komnir? Þú þarna, hafðu auga með halakörtunni 
þinni!“ Hagrid lyfti risavöxnum hnefanum og barði þrisvar 


sinnum á kastaladyrnar. 


Sjöundi kafli 


Flokkunarhatturinn 


Hurðinni var svipt upp undireins. Í dyragættinni stóð hávaxin, 
svarthærð norn í smaragðsgrænni skikkju. Þegar Harry sá 
hörkulegt andlit hennar var fyrsta hugsun hans sú að þessa 
konu borgaði sig ekki að reita til reiði. 


„Hér eru fyrsta árs nemarnir, McGonagall prófessor,“ sagði 
Hagrid. „Takk, Hagrid. Ég skal taka við þeim núna.“ 


Hún opnaði dyrnar upp á gátt. Forsalurinn sem þau gengu inn 
í var svo stór að hús Dursleyfjölskyldunnar hefði auðveldlega 
getað staðið inni í honum. Hann var lýstur upp með logandi 
kyndlum sem héngu með jöfnu millibili á veggjunum eins og í 
Gringottbankanum. Loftið var of hátt til að hægt væri að 
greina úr hverju það var gert en stórfenglegar 
marmaratröppur lágu upp á næstu hæð. 


Þau eltu McGonagall prófessor yfir hellulagt gólfið. Harry 
heyrði mikinn klið úr næsta herbergi - hinir nemendurnir 
hlutu að vera komnir - en McGonagall prófessor vísaði fyrsta 
árs nemunum inn í minna herbergi við endann á salnum. 
Þangað hópuðust þau og stóðu þéttar saman en þau hefðu 
annars gert á meðan þau biðu taugaóstyrk eftir því sem koma 


skyldi. 


„Velkomin í Hogwartskóla,“ sagði McGonagall prófessor. 
„Skólasetningin hefst fljótlega, en áður en þið setjist inn í 
Stóra salinn verður ykkur skipt niður á heimavistir. Flokkun 
nemendanna er mjög mikilvæg athöfn, því að meðan á dvöl 
ykkar stendur er heimavistin ykkar heimili í Hogwartskóla og 
félagar ykkar á heimavistinni nokkurs konar fjölskylda. Þið 
sækið tíma með þeim, sofið í sömu svefnálmu og verjið 


frítíma ykkar í setustofu heimavistarinnar. 


Heimavistirnar eru fjórar og heita Gryffindor, Hufflepuff, 
Ravenclaw og Slytherin. Hver heimavist á sér stórbrotna sögu 
og þær hafa allar getið af sér afburða galdramenn og nornir. 
Á meðan þið eruð í Hogwartskóla munu sigrar ykkar ávinna 
heimavist ykkar stig en brot á reglum skólans leiða til þess að 
heimavistin missir áunnin stig. Í lok skólaársins mun sú 


heimavist sem unnið hefur sér inn flest stig vinna 


heimavistarbikarinn en það er mikill heiður. Ég vona að hvert 
ykkar verði heimavist sinni til sóma hvar sem þið lendið. 


Flokkunarathöfnin fer fram eftir nokkrar mínútur að hinum 
nemendunum viðstöddum. Ég legg til að þið hressið aðeins 
upp á útlitið á meðan þið bíðið.“ 


Augu hennar hvíldu andartak á krumpaðri skikkju Nevilles og 
skítugu nefi Rons. Harry reyndi í miklu fáti að slétta á sér 
hárið. 


„Ég kem aftur þegar við erum tilbúin að byrja,“ sagði 
McGonagall prófessor. „Ég vil biðja ykkur um að vera stillt 
þangað til.“ Hún yfirgaf herbergið. Harry fann til kvíða. 


„Hvernig er okkur eiginlega skipt niður á heimavistir?“ spurði 
hann Ron. 


„Ætli það sé ekki lagt fyrir okkur einhvers konar próf. Fred 
sagði að það væri alveg hrikalegt, en ég held að hann hafi 
verið að grínast.“ Hjartað í Harry missti úr slag. Próf? Fyrir 
framan allan skólann? En hann kunni ekkert að galdra - hvað 
í ósköpunum átti hann að taka til bragðs? Hann hafði ekki 
búist við þessu svona fyrsta daginn. Hann leit áhyggjufullur í 


kringum sig og sá að hinir voru líka skelfingu lostnir. Enginn 
mælti orð nema Hermione Granger sem rifjaði óðamála upp 
alla galdrana sem hún kunni og velti því fyrir sér hver þeirra 
kæmi að góðum notum núna. Harry reyndi að hlusta ekki á 
hana. Hann hafði aldrei verið jafn taugaóstyrkur, ekki einu 
sinni þegar hann þurfti að koma með tilkynningu heim til 
Dursleyhjónanna þess efnis að honum hefði einhvern veginn 
tekist að gera hárkollu kennarans bláa. Hann einblíndi á 
dyrnar. McGonagall prófessor var væntanleg á hverri stundu 
og þá yrði dómurinn kveðinn upp. 


Þá gerðist nokkuð sem kom honum til að hrökkva í kút - 


nokkrir hinna öskruðu. 


„Hvað í ...?“ 


Hann tók andköf og það gerðu hinir í hópnum líka. Um það bil 
tuttugu draugar komu svífandi út úr veggnum fyrir enda 
herbergisins. Þeir liðu yfir gólfið, perluhvítir og örlítið 
gegnsæir, í hróka samræðum án þess að virða fyrsta árs 
nemana viðlits. Þeir virtust vera að rökræða eitthvað. 
Draugur sem líktist litlum, feitum munki sagði: 


„Látum þetta gleymt og grafið. Ég legg til að við gefum 


honum annað tækifæri ...“ 


„Minn kæri ábóti, höfum við ekki gefið Peeves öll þau 

tækifæri sem hann á skilið? Hann kemur óorði á okkur öll og 
þú veist það jafn vel og ég að hann er ekki einu sinni alvöru 
draugur - hamingjan sanna, hvað eruð þið öll að gera hér?“ 


Draugur klæddur pípukraga og sokkabuxum tók skyndilega 
eftir fyrsta árs nemunum. 


Enginn svaraði. 
„Nýir nemendur!“ sagði feiti ábótinn og brosti til þeirra allra. 
„Þið eruð að bíða eftir flokkuninni, ekki satt?“ Nokkrir kinkuðu 


þegjandi kolli. 


„Ég hlakka til að sjá ykkur í Hufflepuff!“ sagði ábótinn. „Það er 
nefnilega gamla heimavistin mín.“ 


„Komiði ykkur nú í burtu,“ sagði myndugleg rödd. 
„Flokkunarathöfnin er að hefjast.“ 


McGonagall prófessor var komin aftur. Einn af öðrum hurfu 


drauga rnir í gegnum vegginn á móti. 


„Nú skuluð þið mynda röð,“ sagði McGonagall prófessor, „og 
elta mig.“ 


Harry hafði undarlega á tilfinningunni að fæturnir á honum 
væru úr blýi, en kom sér samt í röðina fyrir aftan strák með 
ljóst hár. Ron stillti sér upp á bak við hann og saman gengu 
allir nýnemarnir í gegnum forsalinn og inn um tvöfaldar dyr 


sem lágu inn í Stóra salinn. 


Harry hefði aldrei getað ímyndað sér að til væri jafn 
sérkennilegur og stórfenglegur staður. Hann var lýstur upp af 
mörg þúsund kertum sem svifu í lausu lofti yfir fjórum 
langborðum. Þar sátu nú þegar eldri nemendur skólans. Á 
borðunum stóðu glóandi gullnir diskar og bikarar. Fyrir framan 
langborðin fjögur var eitt borð sem stóð þvert á hin borðin; 
það var kennaraborðið. McGonagall prófessor vísaði hópnum 
að borðinu þar sem hann staðnæmdist í röð andspænis 
hinum nemendunum með bakið í kennarana. Hundruð fölra 
andlita störðu á þau og minntu helst á ljósker í flöktandi 
kertaljósinu. Draugarnir sem svifu yfir nemendunum vörpuðu 


silfurbjarma yfir salinn. Harry leit upp í loft til að forðast öll 


þessi starandi augu og sá að það var flauelssvart með 
stjörnum á víð og dreif. Hann heyrði Hermione hvísla: „Svo 
var lagt á og mælt um að loftið skyldi vera nákvæm eftirmynd 
himinhvolfsins, ég las það í Sögu Hogwartskóla.“ Það var 
erfitt að trúa að þetta væri loft en ekki raunverulegur himinn. 
Stóri salurinn var svo mikilfenglegur að Harry hefði alveg 
getað trúað því að hann opnaðist upp í himininn. 


Augu Harrys beindust niður aftur þegar McGonagall prófessor 
stillti þrífættum kolli hljóðlaust fyrir framan fyrsta árs 
nemana. Ofan á kollinn lagði hún uppmjóan galdramannshatt. 
Hatturinn var bættur, slitinn og hrikalega skítugur. Petunia 
frænka hefði aldrei leyft hann á heimilinu. 


Kannski áttu þau að reyna að draga kanínu upp úr honum. 
Það hlaut maður að þurfa að kunna. Harry tók eftir því að allir 
Í salnum störðu á hattinn svo að hann starði með þeim. 
Nokkur andartök ríkti grafarþögn. Svo byrjaði hatturinn að 
hristast. Rifa á hattbarðinu galopnaðist eins og munnur - og 
hatturinn hóf upp raust sína: 


Þér finnst ég víst ei fagur 


en frómt ég segi þér 
að hattar engir eru 
andríkari mér. 


Kúluhattar! Prjál og pjatt; 

og pípuhattar með. 

Ég flokka Hogwarts fræga lið 
og finnst ég ekkert peð. 


Ef ég kemst á einhvern haus 
ég inn í hann mun sjá. 

Set mig upp, ég segi þér 
hver sess þér hæfa má. 


Í Gryffindor þú gætir flust, 
með görpum dvalist þar. 

Þeir hraustir eru og hugrakkir 
og hræðast ekki par. 


Í Hufflepuff þú halda skalt 
ef hugarró þú átt, 
þolinmæði og þrautseigju, 
þrek og seiglu og mátt. 


Í Ravenclaw þú reynist vel 
ef römm er viska þín. 

Þeir vita sínu viti þar; 

þar viskusólin skín 


Í Slytherin, ef slægur ert, 
þú sleppur fullvel inn. 
Þar segja menn að meððlin 


móti endirinn. 


Set mig upp, ei óttast neitt, 

þér óhætt verður hér. 

Ég held þér traustum höndum í (þótt hafi engar); 
ég hattur visku er. 


Mikil fagnaðarlæti brutust út í salnum þegar hatturinn hætti 
að syngja. Hann hneigði sig fyrir öllum fjórum borðunum og 
varð síðan hreyfingarlaus á ný. 


„Svo að við þurfum bara að máta hattinn!“ hvíslaði Ron að 
Harry. „Ég drep Fred, hann sagði að við þyrftum að berjast við 
tröll.“ 


Harry brosti dauflega. Já, það var skömminni skárra að máta 
hattinn en neyðast til að sýna galdrabrögð; hann vildi samt 
óska að það þyrfti ekki að gerast fyrir framan allan skólann. 
Hatturinn virtist gera miklar kröfur en í augnablikinu fannst 
Harry hann hvorki vera hraustur né hugrakkur eða yfirleitt 
fær um nokkurn skapaðan hlut. Ef hatturinn hefði minnst á 
heimavist fyrir þá sem leið illa og voru taugaóstyrkir, þá hefði 
það verið rétti staðurinn fyrir hann. 


McGonagall prófessor steig fram og hélt á rúllu af pergamenti 
í höndunum. 


„Þegar ég kalla nafnið ykkar - eftirnafnið fyrst - skuluð þið 
ganga fram, setja á ykkur hattinn og fá ykkur sæti. Hatturinn 
tilkynnir ykkur hvar þið eigið að búa,“ sagði hún. „Abbott, 


Hanna!“ 
Stúlka með ljósa tíkarspena og rauðar kinnar steig óstyrk út 
úr röðinni. Hún setti á sig hattinn (sem féll niður fyrir augun á 


henni) og settist. Andartak leið. 


„Hufflepuff!“ æpti hatturinn. 


Félagar hennar á borðinu til hægri blístruðu og klöppuðu 
þegar Hanna gekk til þeirra og fékk sér sæti. Harry sá draug 
feita ábótans veifa glaðlega til hennar. 


„Bones, Susan!“ 


„Hufflepuff!“ æpti hatturinn aftur. Susan hraðaði sér að 
borðinu og settist við hliðina á Hönnu. 


„Boot, Terry!“ 


„Ravenclaw!“ 


Í þetta sinn klappaði annað borð frá vinstri; nokkrir félagar 
hans úr Ravenclaw stóðu upp til að taka í höndina á Terry 
þegar hann kom að borðinu. 


Mandy Brocklehurst fór einnig til Ravenclaw, en Lavender 
Brown varð fyrsti nýi nemandinn í Gryffindor og hávær 
fagnaðaróp bárust frá borðinu lengst til vinstri. Harry sá að 
tvíburabræður Rons hrópuðu og blístruðu hástöfum. 


Millicent Bullstrode varð fyrsti Slytherinfélaginn. Kannski var 
bað ímyndun hjá Harry eftir allt sem hann hafði heyrt um 
Slytherin, en honum fannst þetta frekar fráhrindandi hópur. 


Harry var farið að líða verulega illa. Hann mundi allt of vel 
eftir þeim skiptum þegar verið var að kjósa í íþróttalið í gamla 
skólanum hans. Hann var alltaf valinn síðastur; ekki vegna 
þess að hann væri svo lélegur, heldur vegna þess að enginn 
vildi setja sig upp á móti Dudley og klíkunni hans með því að 
láta Dudley halda að þeim líkaði vel við Harry. 


„tinch-Fletchley, Justin!“ 

„Hufflepuff!“ 

Harry tók eftir því að oft kallaði hatturinn heimavistina upp án 
þess að hika en stundum tók það hann nokkra stund að 
ákveða sig. Seamus Finnegan - sem var fyrir framan Harry í 
röðinni - sat í næstum heila mínútu á kollinum áður en 


hatturinn skar úr um að hann skyldi búa í Gryffindor. 


„Granger, Hermione!“ 


Hermione hljóp næstum að kollinum og þrýsti hattinum áköf á 
höfuðið. 


„Gryffindor!“ kallaði hatturinn. Ron stundi. 


Hræðilegri hugsun sló niður í kollinn á Harry; hvað ef honum 
yrði ekki úthlutað neinni heimavist? Hvað nú ef hann sæti 
bara með hattinn á höfðinu án þess að nokkuð gerðist 
þangað til McGonagall kæmi, kippti honum af honum og 
segði honum að það hefðu orðið mistök og hann þyrfti að 
taka næstu lest heim? 


Þegar Neville Longbottom, strákurinn sem alltaf var að týna 
halakörtunni sinni, var kallaður upp varð honum svo um og ó 
að hann datt kylliflatur á leiðinni að kollinum. Hatturinn tók 
sér langan tíma til umhugsunar. Þegar hann æpti loks 
„Gryffindor!“ hljóp Neville í áttina að borðinu með hattinn á 
höfðinu og varð að snúa við undir hlátrasköllum hinna og 
rétta Morag MacDougal hattinn. 


Draco Malfoy rigsaði að kollinum þegar nafnið hans var kallað 
upp og fékk ósk sína samstundis uppfyllta; hatturinn hafði 
varla snert höfuð hans þegar hann öskraði: „Slytherin!“ 


Draco slóst í lið með vinum sínum Crabbe og Goyle ánægður 
á svip. Nú voru ekki margir eftir. 


Moon... Nott ... Parkinson... því næst tvíburasystur, Patil og 
Patil ... svo kom Sally-Anne Perks ... og loks... 


„Potter, Harry!“ 


Þegar Harry steig fram fór kliður um allan salinn. 


„Sagði hún virkilega Potter?“ 


„Er það hinn eini sanni Harry Potter?“ 


Það síðasta sem Harry sá áður en hatturinn datt niður fyrir 
augu hans var fullur salur af fólki sem teygði fram álkuna og 
starði á hann. Svo sat hann og beið í myrkrinu undir 


hattinum. 


„Hmmm,“ sagði lítil rödd í eyrað á honum. „Erfitt að segja. 
Mjög erfitt. Hér er nóg af hugrekki sé ég. Og miklar gáfur. 
Hæfileikar og hamingjan sanna, já - mikil löngun til að sanna 
hvað í þér býr. Mjög spennandi samsetning. Ja, hvar á ég að 
setja þig?“ 


Harry greip um stólsetuna og hugsaði stíft: „Ekki Slytherin, 
ekki Slytherin.“ 


„Ekki Slytherin, segirðu?“ sagði litla röddin. „Ertu viss? Þú 
gætir orðið stórmenni, það er allt til staðar hér í höfðinu á 
þér, og Slytherin gæti hjálpað þér í átt að mikilleik og frama, 
enginn vafi á því - nei? Jæja, fyrst þú ert viss þá verður það 
Gryffindor!“ 


Harry heyrði hattinn öskra síðasta orðið yfir allan salinn. Hann 
tók af sér hattinn og gekk óstyrkum fótum að 
Gryffindorborðinu. Hann var svo ósegjanlega feginn að hafa 
ekki lent í Slytherin að hann tók varla eftir því að hann fékk 
hæstu fagnaðarópin hingað til. Umsjónarmaðurinn Percy stóð 
á fætur og hristi höndina á honum kröftuglega á meðan 
tvíburabræður hans kölluðu: „Við fengum Potter! Við fengum 
Potter!“ Harry settist á móti draugnum með pípukragann sem 
hann hafði séð fyrr um kvöldið. Draugurinn klappaði honum á 
höndina og Harry fékk það ónotalega á tilfinninguna að henni 
hefði verið dýft ofan í fötu af ísköldu vatni. 


Héðan var hægt að virða fyrir sér háborðið sem kennararnir 
sátu við. Hagrid sat við endann næst honum. Hann brosti og 


kinkaði kolli til Harrys. Harry brosti á móti. Og þarna, við 
miðju háborðsins, sat Albus Dumbledore í stórum qullstól. 
Harry þekkti hann strax af myndinni sem hann hafði fengið úr 
súkkulaðifroskinum. Silfurgrátt hár Dumbledore var það eina í 
salnum sem skein jafn skært og draugarnir. Harry kom líka 
auga á Quirrell prófessor, taugaveiklaða, unga prófessorinn af 
Leka seiðpottinum. Hann leit mjög sérkennilega út með 
stóran, ljósrauðan vefjarhött á höfðinu. 


Nú voru bara þrír nemendur eftir. Lisa Turpin var send til 
Ravenclaw og svo var komið að Ron. Hann var orðinn grænn í 
framan. Harry krossaði fingur undir borðinu og andartaki síðar 
kallaði hatturinn: „Gryffindor!“ 


Harry klappaði ákaft með hinum við borðið þegar Ron hrundi 


niður í stólinn við hliðina á honum. 


„Gott hjá þér, Ron, aldeilis frábært,“ sagði Percy Weasley 
hátíðlega um leið og Blaise Zabini var gerð að 
Slytherinnemanda. McGonagall prófessor vafði 
nemendalistanum upp og fjarlægði flokkunarhattinn. 


Harry leit niður á tóman gulldiskinn. Hann fann nú hversu 
svangur hann var orðinn. Það virtist heil eilífð síðan hann sat í 
lestinni og tróð í sig graskerskökum. 


Albus Dumbledore var staðinn á fætur. Hann brosti til 
nemendanna og breiddi út faðminn eins og ekkert hefði getað 
glatt hann meira en að sjá þau samankomin fyrir framan 
hann. 


„Velkomin,“ sagði hann. „Velkomin enn eitt árið í 
Hogwartskóla! Áður en við byrjum að borða langar mig að 
segja nokkur orð. Og hér koma þau: Kjáni! Selspik! 
Rembihnútur! Glingur! Takk, það var ekkert fleira.“ 


Hann fékk sér aftur sæti. Allir klöppuðu og fögnuðu með 
húrrahrópum. Harry vissi ekki hvað hann átti að halda. 


„Er hann ... dálítið brjálaður?“ spurði hann Percy hikandi. 
„Brjálaður?“ sagði Percy glaðlega. „Hann er snillingur! Besti 


galdram aður í heiminum! En já, hann er dálítið brjálaður. 
Kartöflur, Harry?“ 


Harry missti andlitið. Borðið sem hann sat við svignaði undan 
kræsingum. Hann hafði aldrei séð svo marga girnilega rétti í 
einu: Roastbeef, grillaðan kjúkling, svínakjöt, lambakótelettur, 
pylsur, beikon og steik, soðnar kartöflur, steiktar kartöflur, 
falskan héra, baunir, gulrætur, sósu, tómatsósu og, af 


einhverjum einkennilegum ástæðum, piparmyntur. 


Dursleyhjónin höfðu ekki beinlínis svelt Harry, en hann fékk 
aldrei að borða eins mikið og hann vildi. Dudley hafði alltaf 
tekið það sem Harry langaði mest í - jafnvel þó að hann þyrfti 
að borða þar til hann var að því kominn að kasta upp. Harry 
fékk sér dálítið af öllu nema piparmyntum á diskinn og tók til 
matar síns. Þetta bragðaðist dásamlega. 


„Þetta lítur svo sannarlega vel út,“ sagði draugurinn með 
pípukragann. Hann fylgdist dapur í bragði með Harry skera 
steikina sína. „Geturðu ekki ...?“ 


„Ég hef ekki borðað í næstum fjögur hundruð ár,“ sagði 
draugurinn. „Ég þarf þess auðvitað ekki en ég sakna þess nú 
samt. Ég held að ég hafi gleymt að kynna mig. Herra Nicholas 
de Mimsy-Porpington, til þjónustu reiðubúinn. Búsettur í 
Gryffindor.“ 


„Ég veit hver þú ert!“ sagði Ron skyndilega. „Bræður mínir 
sögðu mér frá þér - þú ert Næstum hauslausi Nick!“ 


„Ég myndi fremur kjósa að þú kallaðir mig Herra Nicholas de 
Mimsy ...“ byrjaði draugurinn stirðlega en hinn ljóshærði 


Seamus Finnegan greip fram í fyrir honum. 


„Næstum hauslausi? Hvernig geturðu verið næstum 


hauslaus?“ 


Herra Nicholas leit út fyrir að vera sármóðgaður. 
Samræðurnar höfðu ekki þróast í þá átt sem hann hefði kosið. 


„Svona,“ sagði hann pirraður. Hann greip í vinstra eyrað á sér 
og togaði. Höfuðið á honum sveiflaðist niður á öxlina eins og 
það væri á hjörum. Einhver hafði greinilega reynt að höggva 
það af honum en ekki tekist betur upp. Hann setti höfuðið 
aftur á sinn stað, greinilega ánægður með undrunarsvip 
viðstaddra, ræskti sig og sagði: 


„Jæja, nýju Gryffindorbúar! Ég vona að þið leggið ykkar af 
mörkum við að hjálpa okkur að vinna heimavistarbikarinn 
þetta árið! Það hefur aldrei liðið svona langt á milli sigra hjá 
Gryffindor. Slytherin hefur nú unnið bikarinn sex ár í röð! 


Blóðugi baróninn er að verða gjörsamlega óþolandi - hann er 
draugurinn í Slytherin.“ 


Harry leit yfir á Slytherinborðið og sá hryllilegan draug við 
borðið. Hann var með tóm, starandi augu, magurt andlit og 
silfurlitaðar blóðslettur á skikkjunni. Hann sat við hliðina á 
Draco sem virtist ekkert allt of ánægður með borðfélagann, 
Harry til mikillar gleði. „Hvernig varð hann svona blóðugur?“ 


spurði Seamus áhugasamur. 


„Ég hef aldrei spurt hann að því,“ sagði Næstum hauslausi 
Nick hógvær á svip. 


Þegar allir höfðu borðað nægju sína hurfu leifarnar smám 
saman af diskunum og þeir urðu jafn skínandi hreinir og áður. 
Andartaki síðar birtist eftirrétturinn. Búðingur, heilu ísfjöllin 
með öllum hugsanlegum bragðtegundum, eplakókur, 
marsípantertur, súkkulaðitertur, pönnukökur með sírópi, 


kleinuhringir, jarðarber, hlaup ... 


Á meðan Harry gæddi sér á pönnuköku byrjaði talið að snúast 


um fjölskyldurnar heima. 


„Ég er blandaður,“ sagði Seamus. „Pabbi er Muggi. Mamma 
sagði honum ekki að hún væri norn fyrr en eftir að þau 
giftust. Það var víst dálítið áfall fyrir hann.“ Hinir hlógu. 


„Hvað með þig, Neville?“ spurði Ron. 


„Amma ól mig upp og hún er norn,“ sagði Neville, „en 
fjölskyldan mín hélt lengi vel að ég væri venjulegur. Algie 
ömmubróðir minn reyndi sífellt að fá mig til að fremja galdra - 
einu sinni hrinti hann mér fram af bryggju - ég var næstum 
drukknaður - annars gerðist ekkert fyrr en ég var orðinn átta 
ára. Algie frændi kom í heimsókn og var að láta mig hanga á 
löppunum út um einn gluggann á efri hæðinni, en þegar Enid 
ömmusystir bauð honum marensköku sleppti hann óvart 
takinu. Að sjálfsögðu datt ég niður en meiddi mig ekkert 
heldur skoppaði eins og bolti eftir öllum garðinum og út á 
götu. Þau voru öll svo ánægð og amma grét af gleði. Og þið 
hefðuð átt að sjá þau þegar mér var boðin skólavist hérna - 
þau héldu nefnilega að ég hefði ekki nógu mikið galdrablóð í 
mér til að komast hingað. Algie frændi var svo ánægður að 
hann gaf mér halakörtu.“ 


Við hina hlið Harrys sátu Percy Weasley og Hermione í 


djúpum samræðum um námið. („Ég vona að við byrjum sem 


fyrst, ég á svo margt ólært, ég hef sérstakan áhuga á 
ummyndun, þú veist að breyta hlutum í eitthvað allt annað, 
mér er sagt að það sé mjög flókið ...“ „Þú byrjar bara smátt, 
breytir nálum í eldspýtur og þess háttar ...“) 


Harry var orðinn sveittur og syfjaður. Hann leit aftur yfir á 
háborðið. Hagrid drakk af áfergju úr bikarnum sínum. 
McGonagall prófessor var á tali við Dumbledore prófessor. 
Quirrell prófessor sat með fáránlegan vefjarhöttinn og talaði 
við kennara með fitugt, svart hár, arnarnef og fölgula húð. 


Það gerðist mjög skyndilega. Kennarinn með arnarnefið leit 
framhjá Quirrell prófessor og beint í augun á Harry - og 
nístandi sársauki skaust leiftursnöggt í örið á enni Harrys. 
„Ááii!“ Harry greip um ennið á sér. 

„Hvað er að?“ spurði Percy. 

„E-ekkert.“ 

Sársaukinn hvarf jafn snögglega og hann hafði komið. Það var 


erfiðara að gleyma augnaráðinu sem kennarinn hafði sent 
Harry - það hafði ekki verið mjög vinsamlegt. 


„Hvaða kennara er Quirrell prófessor að tala við?“ spurði 
hann Percy. 


„Nú, svo þú veist nú þegar hver Quirrell er? Það er ekki furða 
þótt hann virðist vera stressaður, hann er að tala við Snape 
prófessor. Snape kennir töfradrykki, sem er ekki 
uppáhaldsfagið hans. Hann er á höttunum eftir starfinu hans 
Quirrells. Snape karlinn veit nefnilega hrikalega mikið um 
myrku öflin.“ 


Harry fylgdist með Snape góða stund en Snape leit ekki á 


hann aftur. 


Að lokum hurfu eftirréttirnir einnig af diskunum og 
Dumbledore prófessor reis aftur á fætur. Það varð þögn í 
salnum. 


„Uhumm - nú höfum við öll borðað og drukkið nægju okkar 
og því langar mig að segja nokkur orð í viðbót. Hér koma 
fáeinar hagnýtar upplýsingar svona í upphafi skólaárs. 


Fyrsta árs nemar ættu að leggja á minnið að öllum 
nemendum skólans er óleyfilegt að fara inn í skógana hér í 


kring. Nokkrum eldri nemanna veitti ekki af að hafa það líka 
hugfast.“ 


Bjart augnaráð Dumbledore prófessors hvíldi andartak á 
Weasleytvíburunum. 


„Herra Filch, húsvörður, bað mig líka um að minna ykkur á að 
allir galdrar eru bannaðir á göngunum. 


Það verður haldin Quidditchæfingakeppni í annarri viku ann 
arinnar. Þeir sem hafa áhuga á að leika fyrir hönd heimavistar 
sinnar eru vinsamlega beðnir að hafa samband við fröken 


Hooch. 


Að lokum vil ég benda á að gangurinn á hægri hönd uppi á 
þriðju hæð er lokaður öllum þeim sem ekki vilja deyja mjög 
kvalafullum dauðdaga.“ 


Harry hló en áttaði sig fljótt á því að hann var einn af 
sárafáum sem það gerðu. 


„Honum er ekki alvara, er það nokkuð?“ hvíslaði hann að 
Percy. 


„Jú, ég held það,“ sagði Percy og horfði þungur á brún á 
Dumbledore. „Þetta er skrítið, venjulega gefur hann okkur 
ástæðu fyrir lokun svæðanna. Það vita til dæmis allir að 
skógurinn er fullur af hættulegum skepnum. Í þessu tilfelli 
hefði hann að minnsta kosti getað tilkynnt okkur 


umsjónarmönnunum um þetta.“ 


„Og áður en við göngum til náða finnst mér að við ættum að 
syngja skólasönginn!“ hrópaði Dumbledore prófessor. Harry 
tók eftir því að bros hinna kennaranna voru orðin dálítið 
þvinguð. 


Dumbledore sveiflaði sprotanum sínum lítið eitt og langur, 

gylltur borði bylgjaðist út úr enda hans. Borðinn flaug upp í 
loft og vatt sig eins og snákur þannig að hann myndaði orð 
yfir langborðunum. 


„Nú velja allir sitt uppáhaldslag,“ sagði Dumbledore, „og svo 
byrjum við!“ 


Og allir sungu hástöfum: 


Hogwart, Hogwart, skrambi góður skóli, 
skal nú láta í té 


kennslu handa körlum 


og krökkum sem ég sé. 


Nú hella skal í hausa, 
hefst nú lærdóms basl. 
Í hausum er nú aðeins 


alls kyns rusl og drasl. 


Við viljum öðlast visku 
sem var oss gleymd og týnd. 
Allt skal okkur kenna; 


nú ástundun skal sýnd. 


Allir luku söngnum í mismunandi takti og Weasleytvíburarnir 
langsíðast, því að þeir sungu eftir jarðarfararsálmi. 
Dumbledore stjórnaði lokahendingunum með sprotanum og 
að söngnum loknum var það hann sem klappaði hæst. 


„Blessuð tónlistin,“ sagði hann og þerraði augun. 
„Stórkostlegustu töfrar sem til eru! Og nú er kominn 
háttatími. Af stað með ykkur!“ 


Nýju nemarnir í Gryffindor eltu Percy í gegnum skvaldrandi 


þvöguna, út úr Stóra salnum og upp marmarastigann. 


Fæturnir á Harry voru aftur orðnir blýþungir; hann var 
sprengsaddur og óendanlega þreyttur. Hann var meira að 
segja of þreyttur til að furða sig mikið á því að 
andlitsmyndirnar á göngunum hvísluðu og bentu þegar þau 
gengu framhjá, eða að Percy leiddi þau tvívegis gegnum dyr 
sem faldar voru á bak við veggtjöld og hreyfanleg þil. Þau 
gengu upp fleiri stiga geispandi og dragandi á eftir sér 
fæturna. Harry var farinn að velta því fyrir sér hversu langt 
þau ættu eftir þegar þau námu snögglega staðar. 


Búnt af göngustöfum sveif í lausu lofti fyrir framan þau og 
þegar Percy steig í áttina að þeim byrjuðu þeir einn af öðrum 
að kasta sér á hann. 


„Þetta er Peeves,“ hvíslaði hann að furðu lostnum fyrsta árs 
nemunum. „Hann er ærsladraugur.“ Hann hækkaði röddina: 


„Peeves - sýndu þig.“ 


Hátt, dónalegt hljóð heyrðist - eins og þegar lofti er hleypt úr 
blöðru. 


„iltu að ég segi Blóðuga baróninum hvernig þú lætur?“ 


Það heyrðist hvellur og lítill maður með illileg, dökk augu og 
breiðan munn birtist. Hann sveif um í lausu lofti með 
krosslagða fætur og göngustafina í fanginu. 


há RV AÐ AÐ AÐ E E á 


fyrsta árs nemar! En gaman!“ 


Hann steypti sér skyndilega niður að þeim. Þau beygðu sig öll 


sem eitt. 


„Snautaðu í burtu, Peeves, annars get ég lofað þér að Blóðugi 
baróninn fær að heyra af þessu!“ hrópaði Percy. 


Peeves rak út úr sér tunguna og hvarf, en ekki fyrr en hann 
hafði hent öllum göngustöfunum í höfuðið á Neville. Þau 
heyrðu hann þjóta af stað og dangla í gömul herklæði á 
leiðinni eftir ganginum. 


„Þið skuluð vara ykkur á Peeves,“ sagði Percy þegar þau 
gengu aftur af stað. „Blóðugi baróninn er sá eini sem hefur 
stjórn á honum. Hann neitar meira að segja að hlusta á okkur 
umsjónarmennina. Jæja, þá erum við komin.“ 


Við enda gangsins hékk málverk af afar feitri konu í bleikum 
silkikjól. 


„Leyniorð?“ sagði hún. 


„Caput Draconis,“ sagði Percy. Málverkið sveiflaðist til hliðar 
og Í ljós kom kringlótt gat í veggnum. Þau klifruðu öll í 
gegnum það - Neville þurfti örlitla aðstoð - og komu inn í 
sameiginlega stofu Gryffindorheimavistarinnar. Þetta var 
hlýlegt, hringlaga herbergi með mjúkum hægindastólum. 


Percy vísaði stúlkunum í gegnum dyr inn í svefnsal þeirra og 
drengjunum í gegnum aðrar dyr sem lágu upp í 
drengjasvefnsalinn. Hann var uppi í einum af turnunum - þeir 
þurftu að ganga upp brattan stiga - og þar var þeim loks 
vísað til sængur. Það voru himinsængur með þungum, 
vínrauðum tjöldum. Koffortin þeirra og annar farangur beið 
eftir þeim við rúmin þeirra. Þeir voru allir svo úrvinda af 
breytu að þögn ríkti á meðan þeir fóru í náttfötin og fleygðu 


sér Í rúmin. 


„Maturinn var frábær, fannst þér það ekki?“ hvíslaði Ron í 
gegnum tjaldið. „Hættu, Scabber! Hann er að narta Í 


sængurfötin.“ 


Harry ætlaði að spyrja Ron hvort hann hefði smakkað 
pönnukökurnar en hann sofnaði áður en hann náði að opna 


munninn. 


Ef til vill hafði Harry borðað aðeins of mikið vegna þess að 
hann dreymdi mjög sérkennilegan draum. Hann var með 
vefjarhöttinn hans Quirrells prófessors á höfðinu og 
vefjarhötturinn talaði í sífellu við hann. Hann sagði honum að 
örlög hans væru að búa á Slytherin. Harry svaraði að hann 
vildi alls ekki búa á Slytherin en þá gerði vefjarhötturinn sig 
þyngri og þyngri. Hann reyndi að taka hann af sér en hann 
brengdist stöðugt. Það var orðið mjög sársaukafullt og þá 
birtist Draco Malfoy og skellihló að honum. Svo breyttist 
Draco í kennarann með arnarnefið, Snape, sem hló háum og 
kuldalegum hlátri. Blindandi, grænt ljós leiftraði og Harry 
vaknaði skjálfandi í svitabaði. Hann velti sér á hina hliðina og 
sofnaði aftur. Þegar hann vaknaði næsta morgun var hann 


búinn að steingleyma draumnum. 


Áttundi kafli 


Tofradrykkjakennarinn 


„Þarna, sjáðu.“ 

„Hvar?“ 

„ið hliðina á hávaxna stráknum með rauða hárið.“ 

„Þessi með gleraugun?“ 

„Sástu framan í hann?“ 

„Sástu Örið?“ 

Það var mikið pískrað um Harry þegar hann yfirgaf 
heimavistina næsta dag. Gangarnir voru fullir af nemendum 


sem tylltu sér á tá til að koma auga á hann. Margir sneru við 
og gengu aftur framhjá honum til að skoða hann almennilega. 


Harry óskaði þess að hann fengi að einbeita sér í friði að því 
að rata Í réttar skólastofur. 


Það voru hundrað fjörutíu og tveir stigar Í skólanum. Sumir 
voru breiðir og bogadregnir, aðrir mjóir og hrörlegir. Nokkrir 
þeirra lágu í mismunandi áttir, allt eftir því hvaða vikudagur 
var og á öðrum voru sumar tröppurnar horfnar og þá þurfti 
maður að muna eftir því að stökkva yfir. Svo voru líka dyr 
sem ekki vildu opnast nema þær væru beðnar kurteislega 
eða kitlaðar á nákvæmlega réttum stöðum, og enn aðrar sem 
ekki voru ósviknar dyr heldur þykkir veggir í dulbúningi. Það 
var líka mjög erfitt að muna staðsetningu hluta, því að þeir 
virtust vera á sífelldri hreyfingu. Fólkið á málverkunum var í 
stöðugum heimsóknum hvert hjá öðru og Harry var viss um 
að herklæðin gátu gengið um eins og þeim hentaði. 


Draugarnir voru líka erfiðir viðfangs. Það var alltaf hrikalegt 
áfall þegar þeir svifu í gegnum dyrnar sem maður var að 
reyna að opna. Næstum hauslausi Nick hjálpaði til við að 
beina nýjum Gryffindornemum í réttar áttir en 
ærsladraugurinn Peeves sá til þess að glíma þurfti við að 
minnsta kosti tvennar læstar dyr og hrasa um brellutröppur ef 
einhver var orðinn of seinn í tíma. Hann tók stundum upp á 


því að henda ruslafötum í höfuðið á nemendum eða kippa 


teppinu undan fótum þeirra. Hann átti það líka til að fleygja í 
þá krítarmolum eða læðast aftan að þeim, grípa um nefið á 
þeim og öskra: „Þarna náði ég þér!“ 


Húsvörðurinn, Argus Filch, var þó jafnvel verri en Peeves. 
Harry og Ron tókst að lenda upp á kant við hann strax fyrsta 
daginn. Hann kom að þeim þar sem þeir voru að bisa við að 
opna dyr sem til allrar ólukku reyndust vera inngangurinn að 
forboðna ganginum. Hann trúði þeim ekki þegar þeir sögðust 
hafa villst og var viss um að þeir hefðu verið að reyna að 
brjótast inn. Hann hótaði að læsa þá ofan í dýflissunni en 
Quirrell prófessor kom þeim til bjargar á síðustu stundu. 


Filch átti kött sem hét frú Norris, horað, rykgrátt kvikindi með 
útstæð augu eins og Filch. Hún vaktaði gangana upp á sitt 
einsdæmi. Ef einhver braut reglu eða svo mikið sem hugsaði 
um að gera það þaut hún af stað að ná í Filch sem var kominn 
á vettvang, móður og másandi, nokkrum sekúndum síðar. 
Filch þekkti hvern krók og kima í skólanum betur en nokkur 
annar (nema kannski Weasleytvíburarnir) og gat átt það til að 
birtast jafn skyndilega og draugarnir. Enginn nemendanna 
þoldi hann og það var heitasta ósk margra að gefa frú Norris 


almennilegt spark í afturendann. 


Svo voru það tímarnir - þegar loks hafði tekist að finna 
kennslustofurnar. Harry komst fljótt að raun um að galdrar 
voru miklu meira en bara að veifa sprota og segja nokkur 
skringileg orð. 


Á hverjum miðvikudegi á miðnætti skoðuðu þau 
næturhimininn Í gegnum sjónaukana sína til að læra nöfnin á 
stjörnunum og rannsaka hreyfingar himintunglanna. 
Jurtafræði var kennd þrisvar í viku. Þá fóru þau út í 
gróðurhúsin fyrir aftan kastalann með feitri, lít illi norn sem 
kölluð var Spíra prófessor. Þar kenndi hún þeim að annast 
ýmsar furðulegar jurtir og sveppi og sagði þeim frá 


eiginleikum hverrar plöntu. 


Leiðinlegasta fagið var án efa saga galdranna og það voru 
líka einu tímarnir þar sem kennarinn var draugur. Binns 
prófessor hafði verið mjög gamall þegar hann sofnaði fyrir 
framan arininn á kennarastofunni. Næsta morgun fór hann að 
kenna og skildi líkamann eftir við arininn. Þau hripuðu niður 
nöfn og dagsetningar sem Binns þuldi upp í síbylju og tókst 
alltaf að rugla saman Emeric hinum illa og Uric hinum 
undarlega. 


Flitwick prófessor kenndi þeim töfrabrögð. Hann var pínulítil 
galdramaður sem þurfti að standa uppi á bókastafla til að sjá 
yfir kennaraborðið. Hann byrjaði önnina á því að merkja við 
þá sem voru mættir og þegar hann kom að nafni Harrys 
skrækti hann af gleði og kollsteyptist ofan af bókahlaðanum. 


McGonagall prófessor var allt öðruvísi. Harry hafði haft á réttu 
að standa - þessa konu borgaði sig ekki að reita til reiði. Hún 
var bæði ströng og gáfuð. Það fyrsta sem hún gerði þegar 
þau höfðu fengið sér sæti var að leggja þeim lífsreglurnar: 
„Ummyndun er eitt af því flóknasta og hættulegasta sem þið 
lærið hérna í skólanum,“ sagði hún. „Ef eitthvert ykkar er 
með læti í tímum hjá mér rek ég viðkomandi út og hann skal 
ekki reikna með því að fá að koma aftur. Nú hafið þið fengið 


aðvörun.“ 


Svo breytti hún kennaraborðinu í svín og síðan aftur í borð. 
Þeim fannst öllum mikið til hennar koma og gátu varla beðið 
eftir að fá að byrja. Þau komust þó fljótt að raun um það að 
þau myndu ekki breyta húsgögnum í dýr í náinni framtíð. 
Þegar þau höfðu skrifað niður fullt af löngum og flóknum 
fyrirmælum fengu þau eldspýtu og máttu reyna að breyta 
henni í nál. Í lok kennslustundarinnar var Hermione Granger 


sú eina sem tekist hafði að breyta eldspýtunni sinni. 


McGonagall sýndi bekknum eldspýtuna sem var orðin silfruð 
og oddhvöss og sendi Hermione eitt af sínum sjaldgæfu 


brosum. 


Námsgreinin sem allir höfðu beðið með eftirvæntingu var 
vörn gegn myrku öflunum en tímarnir hjá Quirrell reyndust 
dálítið reyfara kenndir. Í kennslustofunni var sterk 
hvítlaukslykt. Þau vissu að það var vörn gegn vampíru sem 
hann hafði hitt í Rúmeníu og var hræddur um að kæmi að 
leita að honum einn góðan veðurdag. Hann sagði þeim að 
afrískur prins hefði gefið honum vefjarhöttinn í þakklætisskyni 
fyrir að hrekja á brott þreytandi uppvakning; en þau voru ekki 
viss um að þau tækju þá sögu trúanlega. Í fyrsta lagi roðnaði 
Quirrell og fór að tala um veðrið þegar Seamus Finnegan 
spurði hann að því hvernig hann hefði hrætt uppvakninginn á 
brott. Í öðru lagi var hryllileg hvítlaukslykt af vefjarhettinum 
og Weasleytvíburarnir sögðust vissir um að hann væri troðinn 
af hvítlauk svo að Quirrell væri varinn hvert sem hann færi. 


Harry uppgötvaði sér til mikils léttis að hann stóð ekki verr að 
vígi en hin. Mörg þeirra komu úr Muggafjölskyldum og höfðu 
ekki haft hugmynd um að þau væru galdramenn og nornir 
frekar en hann. Það var svo mikið að læra að meira segja Ron 
sem var af gamalli galdraætt hafði lítið forskot. 


Föstudagurinn var merkisdagur hjá Harry og Ron. Þeim tókst 
loksins að komast í morgunverð í Stóra salnum án þess að 
týnast í eitt einasta skipti á leiðinni. 


„Hvaða tímar eru í dag?“ spurði Harry um leið og hann stráði 
sykri á hafragrautinn sinn. 


„Tvöfaldur tími í töfradrykkjum með krökkunum í Slytherin,“ 
sagði Ron. „Snape er yfir Slytherinvistinni. Hann heldur víst 
sérstak lega upp á þau - nú fáum við að sjá hvort það er 
rétt.“ 


„Ég vildi að McGonagall prófessor héldi sérstaklega upp á 
okkur,“ sagði Harry. McGonagall prófessor var yfirmaður 
Gryffindor en það hafði ekki hindrað hana í að setja þeim fyrir 
heilan haug af heimavinnu daginn áður. 


Í þeim töluðu orðum kom pósturinn. Harry var orðinn vanur 
því núna en honum hafði brugðið dálítið fyrsta morguninn 
þegar mörg hundruð uglur komu skyndilega fljúgandi inn í 
Stóra salinn á meðan þau sátu við morgunverðarborðið. Þær 
sveimuðu yfir borðunum uns þær komu auga á eigendur sína 


og létu þá bréf og pakka falla í fangið á þeim. 


Hedwig hafði enn ekki fært Harry neitt. Hún flaug stundum til 
hans og nartaði í eyrað á honum eða fékk sér brauðbita áður 
en hún fór aftur að sofa ásamt hinum skólauglunum í 
ugluturninum. Þennan morgun kom hún samt flögrandi, 
settist á milli marmelaðikrukkunnar og sykurkarsins og lét 
lítið bréf falla á diskinn hans Harrys. Harry opnaði það 
samstundis. 


Kæri Harry, stóð skrifað með mjög ólæsilegri skrift. 


Ég veit að þú ert í fríi eftir hádegi á föstudögum, svo að ég 
vildi gjarnan bjóða þér í te um þrjúleytið. Mig langar að heyra 
hvernig fyrsta vikan þín í skólanum gekk. Sendu mér svar til 
baka með Hedwig. 


Hagrid 
Harry fékk lánaðan fjaðurstafinn hans Rons og skrifaði: Já, 
takk. Við sjáumst seinna, í flýti aftan á blaðið og sendi Hedwig 


aftur af stað. 


Það var eins gott að Harry hafði heimsóknina að hlakka til, því 
að kennslustundin hjá Snape snerist upp í algjöra martröð. 


Strax í veislunni fyrsta kvöldið hafði Harry fengið það á 
tilfinninguna að Snape prófessor líkaði ekki við hann. Í lok 
fyrsta töfradrykkjatímans varð hann að viðurkenna að það var 
rangt hjá honum. Það var of vægt til orða tekið að Snape 
líkaði ekki við hann - Snape hataði hann beinlínis. 


Kennslustundirnar fóru fram niðri í einni af dýflissunum. Þar 
var langtum kaldara en annars staðar í kastalanum og upp 
um alla veggi voru dýr fljótandi í formalínglösum sem juku á 


óhugnaðinn. 


Snape hóf kennslustundina eins og Flitwick með því að lesa 
upp nöfn nemendanna. Hann staldraði við nafn Harrys. 


„Ó, já,“ sagði hann mjúklega, „Harry Potter. Nýja stjarnan 
okkar.“ 


Draco Malfoy og vinir hans, Crabbe og Goyle, flissuðu á bak 
við bækurnar. Snape lauk við að lesa upp nöfnin og leit yfir 
bekkinn. Augu hans voru dökk eins og augu Hagrids en 
gersneydd hlýjunni sem skein úr augnaráði risans. Þessi augu 


voru köld og tóm. Þau minntu Harry á endalaus, dimm göng. 


„Þið eruð komin til að læra þá fínlegu list og nákvæmu vísi 
ndi sem felast í töfradrykkjagerð,“ byrjaði hann. Rödd hans 
var aðeins lágvært hvísl en þau misstu ekki af einu einasta 
orði. Eins og McGonagall prófessor gat Snape haldið athygli 
bekkjarins án áreynslu. „Þar sem hér er lítið um heimskulegar 
sveiflur með töfrasprota eiga mörg ykkar eflaust erfitt með að 
trúa að þetta séu raunverulegir galdrar. Ég á ekki von á að 
þið skiljið til fullnustu fegurðina í lágværu malli seiðpottanna 
og glitrandi gufunum sem upp úr þeim stíga, þá hárnæmu 
krafta sem leysast úr læðingi þegar þessir töfradrykkir seytla 
um æðar mannslíkamans, binda hugann í álög og draga 
skynfærin á tálar ... Ég get kennt ykkur að fanga frægðina, 
brugga mikilfengleikann og jafnvel að stöðva dauðann - ef 
þið eruð ekki jafn miklir aulabárðar og þeir sem ég er vanur 
að kenna.“ 


Enn meiri þögn fylgdi þessari litlu ræðu. Harry og Ron litu 
hvor á annan með undrunarsvip. Hermione Granger sat á 
stólbrúninni og virtist óð og uppvæg vilja sanna að hún væri 


hreint enginn aulabárður. 


„Harry!“ sagði Snape skyndilega. „Hvað fæ ég út ef ég bæti 
dufti af asfódelrót út í seyði af malurt?“ 


Dufti af hverju út í seyði af hverju? Harry gaut augunum á 
Ron sem virtist jafn furðu lostinn og Harry; höndin á 
Hermione Granger skaust upp í loft. 


„Ég veit það ekki, kennari,“ sagði Harry. Varirnar á Snape 
kipruðust í hæðnislegu brosi. 


„Ég verð að segja að það er greinilega ekki allt fengið með 
frægðinni.“ 


Hann lést ekki sjá höndina á Hermione. 


„Reynum aftur. Harry, hvar myndir þú leita ef ég bæði þig að 
finna fyrir mig bezoar?“ 


Hermione rétti höndina eins hátt upp og mögulegt var án 
þess að standa upp úr sætinu, en Harry hafði ekki hugmynd 
um hvað bezoar gæti verið. Hann lét sem hann sæi ekki 
Draco, Crabbe og Goyle sem hristust af hlátri. 


„Ég veit það ekki, kennari.“ 


„Þú hefur greinilega ekki nennt að líta í bók áður en þú komst 
hingað, Harry?“ 


Harry neyddi sig til þess að horfa beint í þessi köldu augu. 
Hann hafði lesið bækurnar heima hjá Dursleyfjölskyldunni en 
Snape gat ekki ætlast til að hann myndi allt úr bókinni Eitt 
þúsund töfrajurtir og sveppir. 


Snape lét enn eins og hann sæi ekki skjálfandi hönd 
Hermione. 


„En segðu mér þá, Harry, hver er munurinn á venusvagni og 
bláhjálmi?“ 


Núna gat Hermione ekki setið lengur; hún stökk á fætur og 
teygði handlegginn næstum upp í loft dýflissunnar. 


„Ég veit það ekki,“ sagði Harry lágri röddu. „En ég held að 
Hermione viti þetta. Af hverju spyrðu hana ekki?“ 


Nokkrir skelltu upp úr; Harry kom auga á Seamus sem 
blikkaði hann. Snape var aftur á móti ekki ánægður. 


„Sestu,“ hreytti hann í Hermione. „Bara svo að þú vitir það, 
Harry, ef asfódelrót og malurt er blandað saman verður úr 
svo sterkt svefnmeðal að það er kallað Drykkur hins lifandi 


dauða. Bezoar er steinn úr maga geitar sem verndar gegn 
flestu eitri. Hvað venusvagni og bláhjálmi viðkemur eru þær 
ein og sama jurtin sem einnig gengur undir nafninu 
freyjublóm. Jæja, af hverju eruð þið ekki að glósa þetta hjá 
ykkur?“ 


Allir byrjuðu í fáti að leita að fjaðurpenna og pergamentti. 
Snape hækkaði röddina örlítið til að yfirgnæfa skyndilegan 
hávaðann: „Og hér með missir Gryffindor eitt stig fyrir ósvífni 
þína, Harry.“ 


Hlutirnir snerust Gryffindor ekki í hag eftir því sem leið á 
kennslustundina. Snape lét þau vinna saman tvö og tvö og 
kenndi þeim að búa til einfaldan töfradrykk til að lækna 
graftarkyli. Hann leið um í síðri, svartri skikkjunni og fylgdist 
með þeim vigta þurrk aðar brenninetlur og muldar 
höggtennur. Hann gagnrýndi næstum alla nema Draco sem 
virtist vera honum að skapi. Hann var að sýna þeim hversu 
fullkomlega soðnir hornsniglar Dracos voru þegar eitraður, 
grænn reykur og hávært, hvæsandi hljóð barst um dýflissuna. 
Neville hafði einhvern veginn tekist að bræða seiðpott 
Seamusar í fljótandi klessu og töfradrykkurinn þeirra vætlaði 
um steingólfið og brenndi göt á skó hinna nemendanna. 
Andartaki síðar stóð allur bekkurinn uppi á stól nema Neville 


sem stundi af sársauka. Hann hafði fengið töfradrykkinn yfir 
sig þegar seiðpotturinn bráðnaði og nú spruttu óhugnanleg, 
rauð brunasár fram á höndum hans og fótum. 


„Fávísi drengur,“ hvæsti Snape og fjarlægði töfradrykkinn 
með einni sveiflu töfrasprotans. „Þú settir broddana af 
puntsvíninu út í áður en þú tókst pottinn af eldinum, ekki 
satt?“ 


Neville kjökraði þegar brunablöðrur tóku að spretta fram á 
nefi hans. 


„Farðu með hann í sjúkrahúsálmuna,“ hreytti Snape út úr sér 
við Seamus. Síðan sneri hann sér að Harry og Ron sem höfðu 
verið að vinna við hliðina á Neville. 


„Þú þarna - Harry - af hverju varaðirðu hann ekki við því að 
setja broddana út í? Hélstu að það kæmi sér vel fyrir þig ef 
hann gerði mistök? Þarna missti Gryffindor annað stig.“ 


Þetta var svo ósanngjarnt að Harry var kominn á fremsta 
hlunn með að mótmæla þegar Ron sparkaði í sköflunginn á 
honum á bak við seiðpottinn þeirra. 


„Varaðu þig,“ hvíslaði hann, „Snape getur víst orðið mjög 


andstyggilegur.“ 


Þegar þeir gengu upp stigann úr dýflissunni eftir 
kennslustundina var hugur Harrys í uppnámi og skapið þungt. 
Hans vegna hafði Gryffindor misst tvö stig í fyrstu vikunni - 
og af hverju lagði Snape svona mikið hatur á hann? 


„Hresstu þig við,“ sagði Ron, „Snape var alltaf að taka stig af 
Fred og George. Má ég koma með þér að hitta Hagrid?“ 


Klukkan fimm mínútur í þrjú yfirgáfu þeir kastalann og gengu 
áleiðis yfir skólalóðina. Hagrid bjó í litlum bjálkakofa í útjaðri 
forboðna skógarins. Fyrir framan útidyrnar lágu lásbogi og 
skóhlífar. 


Þegar Harry bankaði á dyrnar heyrðist æðisgengið krafs inni í 
kofanum og á eftir fylgdi hávært gelt. Síðan glumdi rödd 


Hagrids: „Rólegur, Tryggur - rólegur.“ 


Stórt, loðið andlit Hagrids birtist í dyragættinni þegar hann 
opnaði. 


„Bíðið aðeins,“ sagði hann. „Rólegur, Tryggur.“ 


Hann hleypti þeim inn um leið og hann barðist við að halda 
risastórum, svörtum veiðihundi í skefjum. 


Inni í kofanum var aðeins eitt herbergi. Ofan úr loftinu héngu 
svínslæri og fasanar, það sauð á koparkatli í eldstæðinu og 
úti í horni stóð sterkbyggt rúm með bútasaumsteppi. 


„Látið eins og þið séuð heima hjá ykkur,“ sagði Hagrid og 
sleppti takinu á hundinum sem stökk beint á Ron og hóf að 
sleikja á honum eyrun. Líkt og Hagrid var Tryggur greinilega 
ekki jafn ógnvekjandi og útlitið bar með sér. 


„Þetta er Ron,“ tilkynnti Harry á meðan Hagrid hellti sjóðandi 
vatni í stóra tekönnu og setti sandköku á fat. 


„Enn einn Weasleysnáðinn ef mér skjátlast ekki?“ sagði 
Hagrid og horfði á freknurnar á Ron. „Ég hef eytt hálfri ævi 
minni í að reka tvíburabræður þína út úr skóginum.“ 


Sandkakan braut næstum í þeim tennurnar en Harry og Ron 
létu eins og ekkert væri og sögðu Hagrid frá fyrstu 
kennslustundunum. Tryggur hvíldi höfuðið á hnjánum á Harry 
og slefaði yfir alla skikkjuna hans. 


Harry og Ron voru fegnir að heyra að Hagrid kallaði Filch 
„gamla skarfinn“. 


„Og hvað kettinum, frú Norris, viðkemur þá vildi ég gjarna 
kynna hana fyrir Tryggi einhvern tímann. Ég get sagt ykkur að 
þegar ég kem upp í skóla er hún alltaf á hælunum á mér. Ég 
losna ekki við hana - það er Filch sem sigar henni á mig.“ 


Harry sagði Hagrid frá kennslustundinni hjá Snape. Hagrid var 
sammála Ron um að hann ætti ekki að hafa áhyggjur og 
bætti við að Snape hefði hvort eð er ímugust á flestum 


nemendum sínum. 


„En það var virkilega eins og hann hataði mig.“ 


„itleysa!“ sagði Hagrid. „Af hverju ætti hann að gera það?“ 


Samt komst Harry ekki hjá því að taka eftir að Hagrid 
forðaðist að líta í augun á honum þegar hann sagði þetta. 


„Hvað er að frétta af Charlie bróður þínum?“ sagði Hagrid við 
Ron. „Mér líkaði mjög vel við hann - hann var svo laginn við 


dýr.“ Harry velti því fyrir sér hvort Hagrid hefði skipt um 


umræðuefni af ásettu ráði. Á meðan Ron sagði Hagrid frá 
vinnu Charlies við drekana tók Harry upp blaðaúrklippu sem 
lá undir tehettunni. Hún var klippt út úr Spámannstíðindum: 


Nýjustu fréttir af innbrotinu 
Í Gringottbankann 


Rannsóknin á bankaráninu hinn 31. júlí heldur áfram. Talið er 
að óþekktar nornir eða galdramenn úr röðum myrku aflanna 
standi á bak við það. 


Starfsmenn Gringottbankans halda því fram að engu hafi 
verið stolið. Fjárhirslan sem brotist var inn í hafði raunar verið 
tæmd fyrr um daginn. 


„En við látum ekkert uppi um það hvað var í hirslunni svo að 
ykkur er best að vera ekki með nefið niðri í því sem ykkur 
kemur ekki við,“ sagði talsálfur Gringottbankans síðdegis í 
dag. 


Harry mundi eftir því að Ron hafði sagt honum frá 
ránstilrauninni þegar þeir sátu í lestinni en hann hafði ekki 


minnst á hvenær hún átti sér stað. 


„Hagrid,“ sagði Harry, „innbrotið í Gringottbankann var 
framið á afmælisdaginn minn! Kannski var meira að segja 
verið að fremja það á meðan við vorum þar!“ 


Nú lék enginn vafi á því að Hagrid forðaðist að líta í augu 
Harrys. Hann muldraði eitthvað og bauð honum meiri 
sandköku. Harry las fréttina aftur. Fjárhirslan sem brotist var 
inn í hafði raunar verið tæmd fyrr um daginn. Hagrid hafði 
tæmt fjárhirslu sjö hundruð og þrettán þegar hann tók þaðan 
litla, þvælda pakkann. Hafði pakkinn verið það sem þjófarnir 


voru á höttunum eftir? 


Þegar Harry og Ron gengu aftur heim í kastalann til að borða 
kvöldmat voru vasar þeirra úttroðnir af sandkökusneiðum 
sem þeir höfðu verið of kurteisir til að afþakka. Harry 
hugleiddi þessa heimsókn til Hagrids. Hún hafði vakið með 
honum fleiri vangaveltur en allar kennslustundir dagsins 
samanlagðar. Hagrid hafði greinilega fjarlægt pakkann á 
síðustu stundu. En hvar var hann núna? Og vissi Hagrid 
eitthvað um Snape sem hann vildi ekki segja Harry? 


Níundi kafli 


Miðnætureinvígið 


Harry hefði aldrei trúað að hann ætti eftir að hitta neinn sem 
honum líkaði verr við en Dudley, en það var áður en hann 
hitti Draco Malfoy. Sem betur fór þurftu fyrsta árs 
Gryffindornemar aðeins að sækja tíma með 
Slytherinkrökkunum í töfradrykkjum; hina tímana sluppu þau 
við félagsskap Dracos. Eða það héldu þau að minnsta kosti 
þar til þau lásu bréfmiða sem hékk á auglýsingatöflu 
Gryffindorvistarinnar. Tilkynningin kom þeim öllum til að 
stynja þunglega. Flugtímarnir áttu að byrja á fimmtudaginn - 
og Gryffindor og Slytherin áttu að sækja þá tíma saman. 


„Dæmigert,“ sagði Harry niðurdreginn. „Þetta var einmitt það 
sem ég þurfti. Að gera mig að fífli á kústinum fyrir framan 
Draco.“ Hann sem hafði hlakkað svo mikið til að læra að 


fljúga. 


„ÞÚ veist ekki fyrirfram hvort þú gerir þig að fífli,“ sagði Ron 
skynsamlega. „Ég veit að Draco er alltaf að monta sig af því 
hvað hann er góður í Quidditch en ég er viss um að það er 
bara í nösunum á honum.“ 


Draco talaði svo sannarlega mikið um flug. Hann kvartaði 
hástöfum yfir því að fyrsta árs nemar fengju ekki að vera með 
í Quidditch liðum heimavistanna og sagði langar grobbsögur 
af sjálfum sér sem allar virtust enda á því að hann slapp 
naumlega undan þyrlum Mugganna. Hann var að vísu ekki sá 
eini sem talaði um reynslu sína af fluginu. Svo var að heyra 
sem Seamus Finnegan hefði eytt flestum barnæskuárum 
sínum í að fljúga um sveitir landsins. Jafnvel Ron sagði öllum 
sem heyra vildu frá því þegar hann hafði næstum rekist á 
svifdreka á gamla kústinum hans Charlies. Þeir sem komu úr 
alvöru galdrafjölskyldum töluðu stöðugt um Quidditch. Ron 
hafði þegar lent í hávaðarifrildi um fótbolta við Dean Thomas 
sem deildi með þeim svefnsal. Hann gat ekki skilið hvað var 
spennandi við leik með aðeins einum bolta og þar sem 
engum leyfðist að fljúga. Harry hafði komið að Ron þar sem 
hann var að pota í mynd Deans af Liverpoolliðinu til að 
athuga hvort leikmennirnir gætu hreyft sig. 


Neville hafði aldrei á ævi sinni sest á galdrakúst af því að 
amma hans hafði harðbannað það. Harry fannst það mjög 
skiljanlegt. Neville var ótrúlegur hrakfallabálkur jafnvel þegar 
hann stóð með báða fætur á jörðinni. 


Hermione Granger var næstum jafn hrædd við að fljúga og 
Neville. Flugið var nefnilega grein sem ekki var hægt að læra 
utanbókar - þó að hún hefði náttúrlega reynt það með því að 
lesa allar fáanlegar handbækur. Við morgunverðarborðið á 
fimmtudeginum gerði hún alla vitlausa úr leiðindum með því 
að veita ráðleggingar um flug upp úr bókasafnsbók sem hét 
Quidditch í aldanna rás. Neville var sá eini sem drakk í sig allt 
sem hún sagði í veikri von um einhverja visku sem gæti 
hjálpað honum að hanga á kústinum seinna um daginn. En 
hinir við borðið urðu quðslifandi fegnir þegar fyrirlestur 
Hermione stöðvaðist við komu póstuglanna. 


Harry hafði ekki fengið eitt einasta bréf síðan Hagrid hafði 
sent honum boðskortið. Draco hafði að sjálfsögðu verið fljótur 
að veita því athygli og leit alltaf glaðhlakkalegur á Harry 
þegar pakkar fullir af sætindum bárust honum að heiman. 


Turnugla færði Neville pakka frá ömmu hans. Hann opnaði 
gjöfina ákafur og sýndi þeim glerkúlu á stærð við dúfuegg 
sem virtist full af hvítum reyk. 


„Þetta er minniskúla!“ útskýrði hann. „Amma veit hvað ég er 
gleyminn og þessi kúla lætur mig vita ef ég hef gleymt 
einhverju. Sjáiði, maður heldur henni fast svona og ef hún 
verður rauð - ó ...“ bros hans fölnaði vegna þess að kúlan 
varð skyndilega skærrauð, „... þá hefur maður gleymt 


einhverju.“ 


Neville var að reyna að muna hverju hann hafði gleymt þegar 
Draco Malfoy gekk framhjá Gryffindorborðinu. Hann hrifsaði 
minniskúluna úr höndunum á Neville. 


Harry og Ron spruttu á fætur. Þeir voru hálfpartinn að vonast 
eftir afsökun til að slást við Draco en McGonagall prófessor 
var fljót að skynja að vandræði voru í uppsiglingu og var 
samstundis mætt á staðinn. 


„Hvað gengur hér á?“ 


„Draco tók minniskúluna mína, prófessor.“ Draco lagði kúluna 


á borðið með fýlusvip. 


„Mig langaði bara að skoða hana,“ sagði hann og slangraði í 
burtu með Crabbe og Goyle á hælunum. 


Klukkan hálffjögur síðdegis sama dag hlupu Harry, Ron og hin 
úr Gryffindor niður tröppurnar og út á útivistarsvæðið í fyrsta 
flugtímann. Dagurinn var bjartur en dálítið svalur. Grasið 
bylgjaðist um fætur þeirra þegar þau þrömmuðu niður 
brekkurnar í átt að sléttri grasflöt. Í fjarska mátti sjá tré 
forboðna skógarins sem svignuðu drungalega undan 


vindinum. 


Krakkarnir úr Slytherin voru mættir og tuttugu kústar lágu í 
snyrtilegri röð á jörðinni. Harry hafði heyrt Fred og George 
Weasley kvarta yfir skólakústunum; þeir sögðu að sumir 
þeirra ættu það til að hristast ef flogið væri of hátt eða hallast 
aðeins til vinstri þó að reynt væri að fljúga til hægri. 


Fröken Hooch, kennarinn þeirra, var mætt. Hún var með stutt, 


grátt hár og augu eins og fálki. 


„Jæja, eftir hverju eruð þið að bíða?“ kallaði hún. „Takið ykkur 
stöðu við kústskaft. Áfram með ykkur.“ 


Harry gaut augunum á kústinn sem lá við hliðina á honum. 


Hann var gamall og hárin stungust út í allar áttir. 


„Setjið hægri hönd ykkar yfir kústinn,“ kallaði fröken Hooch, 
„Og segið upp!“ 


„Upp!“ æptu allir í kór. 


Kústurinn hans Harrys skaust upp í höndina á honum en hann 
var einn af fáum sem það gerðu. Kústur Hermione Granger 
rúllaði einfaldlega frá henni og kústur Nevilles hreyfðist ekki 
hið minnsta. Kannski voru kústar eins og hestar; gátu fundið 
ef maður var hræddur, hugsaði Harry. Það var að minnsta 
kosti auðheyrt á skjálftanum í rödd Nevilles að hann vildi 
frekar hafa báða fæturna á jörðinni. 


Fröken Hooch sýndi þeim hvernig best væri að fara upp á 
kústinn án þess að renna niður af honum. Hún gekk fram og 
til baka eftir röðinni til þess að leiðrétta gripið hjá þeim. Harry 
og Ron kættust mjög þegar hún sagði Draco að hann hefði 
greinilega haldið kústinum vitlaust í mörg ár. 


„Þegar ég blæs í flautuna spyrnið þið ykkur fast frá jörðinni,“ 
sagði fröken Hooch. „Haldið kústunum stöðugum, hefjið ykkur 


einn metra upp í loftið og komið beint niður aftur. Það gerið 
þið með því að halla ykkur aðeins fram á við. Tilbúin? Nú 
flauta ég ...“ 


En Neville var svo óstyrkur og hræddur um að verða skilinn 
eftir niðri á jörðinni að hann spyrnti frá áður en fröken Hooch 
hafði náð að bera flautuna upp að vörum sér. 


„Komdu hingað, strákur!“ hrópaði hún, en Neville skaust 
beina leið upp í loftið eins og korktappi - átta metra - 
fimmtán metra. Harry sá náfölt andlit hans horfa niður á 
jörðina sem fjarlægðist óðum, sá hann grípa andann á lofti, 
byrja að renna út á hlið af kústinum og ... 


Búmm - með miklum dynk féll Neville endilangur á magann í 
grasið. Kústurinn hans hélt áfram upp í loftið og rak hægt og 
rólega í áttina að forboðna skóginum. Að lokum hvarf hann 
alveg úr augsýn. 


Fröken Hooch stumraði yfir Neville. Andlit hennar var alveg 
jafn fölt og hans. 


„Brotinn úlnliður,“ heyrði Harry hana tauta. „Svona nú - þetta 
er allt í lagi, á fætur með þig, drengur minn.“ Hún sneri sér að 
hinum í bekknum. 


„Þið verðið kyrr hér á meðan ég fylgi þessum dreng í 
sjúkrahúsálmuna! Ekkert ykkar svo mikið sem snertir kúst á 
meðan. Þeir sem ekki hlýða verða reknir úr skólanum áður en 
þeir ná að segja Quidditch! Komdu nú, góði minn.“ 


Neville hélt grátbólginn um úlnliðinn og fylgdi fröken Hooch. 
Hún lagði handlegginn hughreystandi um axlir hans. 


Þau voru varla komin úr heyrnarmáli þegar Draco sprakk úr 
hlátri. „Sáuð þið svipinn á hlunkinum?“ 


Hinir í Slytherin tóku undir hláturinn. 

„Þegiðu, Draco,“ hreytti Parvati Patil út úr sér. 

„Nei, á nú að fara að verja Neville litla Longbottom?“ sagði 
Pansy Parkinson, Slytherinstúlka með hörkulegt andlit. „Ekki 


vissi ég að þú værir svona veik fyrir litlum, feitum 
grenjuskjóðum, Parvati.“ 


„Sjáiði!“ sagði Draco. Hann tók skyndilega undir sig stökk, 
beygði sig niður og tók eitthvað upp úr grasinu. „Þetta er 
asnalega kúlan sem amma Longbottoms sendi honum.“ 


Minniskúlan glitraði í sólinni þegar hann hóf hana á loft. 


„Láttu mig fá hana, Draco,“ sagði Harry rólega. Allir þbögnuðu 
og fylgdust með þeim. 


Draco brosti kvikindislega. 


„Ég hugsa að ég skilji hana eftir einhvers staðar. Þá getur 
Longbottom náð í hana sjálfur - hvernig væri ... að setja hana 
upp í tré?“ 


„Láttu mig fá hana og það strax!“ æpti Harry en Draco var 
þegar stokkinn upp á kústinn og floginn af stað. Hann hafði 
ekki verið að grobba sig. Hann gat flogið og það meira að 
segja prýðilega. Yfir efstu greinum eikartrés kallaði hann 
hæðnislega: „Komdu og náðu í hana, Potter!“ 


Harry greip kústinn sinn. 


„Nei!“ æpti Hermione Granger. „Fröken Hooch bannaði okkur 


að snerta kústana - þú kemur okkur öllum í vandræði.“ 


Harry lét sem hann heyrði ekki í henni. Hann var svo reiður 
að blóðið dundi í eyrum hans. Hann steig upp á kústskaftið, 
spyrnti fast frá jörðinni og sveif hærra og hærra með vindinn í 
hárinu og skikkjuna flaksandi aftur af öxlunum - í sæluvímu 
uppgötvaði hann að þetta gat hann án þess að þurfa að læra 
það fyrst. Þetta var auðvelt, þetta var dásamlegt. Hann stýrði 
kústinum ögn hærra. Hann vildi freista þess að komast alveg 
upp að Draco. Neðan af jörðinni heyrðust öskur og andköf í 
stelpunum og aðdáunaróp frá Ron. Hann lét kústinn taka 
krappa beygju í loftinu og nam staðar andspænis Draco sem 
var agndofa á svipinn. 


„Komdu með hana!“ kallaði Harry. „Annars hrindi ég þér af 
kústinum!“ 


„Jæja, þú segir það?“ sagði Draco og reyndi að setja upp 
hæðnisglott en áhyggjusvipurinn skein í gegn. 


Eins og af eðlishvöt vissi Harry hvað hann átti að gera. Hann 
beygði sig fram, greip þéttingsfast um kústinn með báðum 
höndum og skaust í áttina að Draco eins og raketta. Draco 


rétt náði að víkja sér undan. Harry sneri sér við og hélt 
kústinum stöðugum. Nokkrir af nemendunum á jörðu niðri 
klöppuðu. 


„Hér eru engir Crabbe og Goyle til að bjarga þér, Draco,“ 
kallaði Harry. 


Draco virtist einnig hafa gert sér grein fyrir þeirri staðreynd. 


„Gríptu hana þá ef þú getur!“ æpti hann og fleygði 
glerkúlunni hátt upp í loftið. Síðan þaut hann eins og elding 
niður á grasflötina. Það var eins og tíminn stæði kyrr þegar 
Harry horfði á kúluna svífa í boga fyrir ofan sig áður en hún 
byrjaði að falla til jarðar. Hann beygði sig fram á við og beindi 
kústskaftinu í átt að jörðinni - á næsta andartaki steypti hann 
sér á fleygiferð á eftir kúlunni. Vindurinn þaut í eyrum hans 
og blandaðist öskrum krakkanna sem stóðu og fylgdust með. 
Hann teygði fram höndina - í mesta lagi hálfan metra frá 
jörðinni - og greip kúluna augnabliki áður en hann rétti 
kústskaftið af og lenti mjúklega á grasinu með minniskúluna í 
lófanum. 


„Harry Potter!“ 


Hjarta hans sökk samstundis ofan í maga. McGonagall 
prófessor kom hlaupandi í áttina til þeirra. Hann steig af 
kústskaftinu skjálfandi á beinunum. 


„Alla mína daga í Hogwartskóla hef ég aldrei ...“ 
McGonagall prófessor var næstum orðlaus af skelfingu. Augu 
hennar skutu gneistum á bak við gleraugun. „Hvernig 
vogarðu þér - þú hefðir getað hálsbrotnað ...“ 

„Þetta var ekki honum að kenna, prófessor ...“ 

„Þögn, Parvati ...“ 

„En Draco ..." 

„Þetta nægir, Ron. Harry, fylgdu mér strax.“ 

Harry kom auga á sigrihrósandi andlitin á Draco, Crabbe og 
Goyle þegar hann dróst af stað á eftir McGonagall sem 
skálmasði í áttina að kastalanum. Nú yrði hann rekinn, hann 
var viss um það. Hann langaði að segja eitthvað sjálfum sér 


til varnar en það var eins og röddin hefði brugðist honum. 
McGonagall prófessor geystist áfram án þess að líta á hann; 


hann varð að hlaupa við fót til að halda í við hana. Nú hafði 
hann aldeilis komið sér í klípu. Og það voru aðeins liðnar tvær 
vikur af skólatímanum. Eftir tíu mínútur yrði hann sjálfsagt 
sendur upp að pakka niður. Hvað myndi Dursleyfjölskyldan 
segja þegar hann birtist aftur á dyraþrepinu hjá þeim? 


Þau gengu upp kastalatröppurnar og áfram upp langan 
marmarastigann. McGonagall prófessor hafði enn ekki mælt 
orð af vörum. Hún reif dyr upp á gátt og þrammaði taktfast 
eftir löngum göngum og Harry tölti niðurdreginn í kjölfarið. 
Kannski tæki hún hann með sér til Dumbledore. Hann hugsaði 
til Hagrids sem hafði á sínum tíma verið rekinn en leyft að 
vera áfram sem skógarvörður. Kannski hann gæti orðið 
aðstoðarmaður Hagrids. Hann fékk hnút í magann af 
tilhugsuninni um að hann ætti eftir að sjá Ron og alla hina 
klára skólann og verða alvöru galdramenn á meðan hann 
þrammaði um skólalóðina ásamt Hagrid með töskuna hans á 
bakinu. 


McGonagall prófessor nam staðar fyrir utan eina af 
kennslustofunum. Hún opnaði dyrnar og stakk höfðinu inn 
fyrir. 


„Afsakið, Flitwick prófessor, mætti ég fá Wood lánaðan eitt 


augnablik?“ 


Wood? hugsaði Harry ruglaður; var það einhvers konar 
hegningartæki sem hún ætlaði að nota á hann? 


En í ljós kom að Wood var manneskja; stór og kraftalegur 
fimmta árs nemi. Hann var álíka undrandi og Harry þegar 


hann kom út úr skólastofunni. 


„Komiði með mér, báðir tveir,“ sagði McGonagall prófessor og 
áfram héldu þau út ganginn. Wood gaut augunum forvitinn á 


Harry. 


„Hérna inn.“ 


McGonagall prófessor vísaði þeim inn í kennslustofu sem var 
mannlaus nema hvað Peeves var þar önnum kafinn við að 
skrifa dónaleg orð á töfluna. 


„Út með þig, Peeves!“ æpti hún. Peeves fleygði krítinni í 
ruslafötuna svo að small í og leið bölvandi út. McGonagall 
skellti hurðinni á eftir honum og sneri sér að drengjunum 


tveimur. 


„Harry, þetta er Oliver Wood. Oliver, ég er búin að finna 
handa þér leitara.“ 


Nú vék undrunin í svip Wood fyrir hrifningu. 


„Er þér alvara, prófessor?“ 


„Fullkomin,“ sagði McGonagall prófessor þurrlega. 
„Drengurinn er fæddur leitari. Ég hef aldrei séð neitt þessu 
líkt. Var þetta í fyrsta skipti sem þú flaugst á kústi, Harry?“ 


Harry kinkaði þögull kolli. Hann hafði ekki hugmynd um hvað 
var á seyði, en svo virtist sem ekki stæði til að reka hann. 
Hann fór smám saman að fá tilfinningu í fæturna aftur. 


„Hann greip þessa minniskúlu eftir fimmtán metra dýfu,“ 
sagði McGonagall prófessor við Wood. „Fékk ekki eina 
skrámu. Charlie Weasley hefði ekki getað leikið þetta eftir.“ 


Wood var á svipinn eins og allar hans óskir hefðu ræst í einni 
andrá. 


„Hefurðu einhvern tíma séð Quidditchleik, Harry?“ spurði 


hann spenntur. 


„Oliver er fyrirliði Gryffindorliðsins,“ útskýrði McGonagall 
prófessor. 


„Hann hefur einmitt réttu líkamsbygginguna fyrir leitara,“ 
sagði Wood og gekk rannsakandi hringinn í kringum Harry. 
„Léttur - fljótur - við verðum að gefa honum almennilegan 
kúst, prófessor - annaðhvort Nimbus 2000 eða Cleansweep 
an 


„Ég tala um þetta við Dumbledore. Við verðum fyrst að 
athuga hvernig við komumst hjá reglum skólans um fyrsta árs 
nema. Það veit sá sem allt veit að við þörfnumst betra liðs en 
við höfðum á síðasta ári. Slytherin malaði okkur í 
lokakeppninni. Ég gat ekki horft framan í Severus Snape í 
margar vikur...“ 


McGonagall prófessor leit hvasst á Harry yfir gleraugun. 
„Svo vil ég ekki heyra annað en að þú verðir duglegur að æfa 


þig, Harry. Annars gæti ég skipt um skoðun varðandi 


refsinguna.“ 


Svo brosti hún allt í einu. 


„Faðir þinn hefði orðið stoltur af þér,“ sagði hún. „Hann var 
sjálfur afburða Quidditchleikmaður.“ 


„ÞÚ ert að grínast.“ 


Það var matartími. Harry hafði nýlokið við að segja Ron frá því 
sem gerðist eftir að hann yfirgaf skólalóðina í fylgd 
McGonagall. Gaffallinn sem Ron hélt á stöðvaðist á miðri leið 
að munninum þar sem hann steingleymdist. 


„Leitari?“ sagði hann. „En fyrsta árs nemar fá aldrei ... þú 
verður yngsti leikmaðurinn á... “ 


„... á þessari öld,“ botnaði Harry og skóflaði upp í sig mat. 
Hann var hungraður eins og úlfur eftir viðburði dagsins. 
„Wood sagði mér það.“ 


Ron var svo forviða og fullur aðdáunar að hann sat 
opinmynntur og starði á Harry. 


„Ég byrja að æfa í næstu viku,“ sagði Harry. „En ekki segja 
neinum. Wood vill halda þessu leyndu.“ 


Fred og George Weasley gengu nú inn í salinn. Þeir komu 
auga á Harry og flýttu sér yfir að borðinu til þeirra. 


„Flott hjá þér,“ sagði George lágri röddu, „Wood sagði okkur 
frá þessu. Við erum líka í liðinu - varnarmenn.“ 


„Ég er viss um að við vinnum Quidditchbikarinn þetta árið,“ 

sagði Fred. „Við höfum ekki unnið bikarinn síðan Charlie hætti 
en í ár stöndum við okkur vel. Þú hlýtur að vera góður, Harry. 
Wood var í sjöunda himni þegar hann sagði okkur frá þessu.“ 


„Jæja, við verðum að fara. Lee Jordan segist hafa fundið ný 


leynigöng út úr skólanum.“ 


„Ég þori að veðja að þetta eru þau sömu og eru á bak við 
styttuna af Gregory hinum lata. Við fundum þau strax í fyrstu 


skólavikunni. Sjáumst.“ 


Fred og George voru varla komnir úr augsýn þegar mun 
óvinsælli maður birtist: það var Draco með Crabbe og Goyle 
sér við hlið. 


„Er þetta síðasta máltíðin þín, Potter? Hvenær tekurðu lestina 
aftur til Mugganna?“ 


„Pú ert mun hugrakkari núna þegar þú hefur báða fætur á 
jörðinni og litlu vini þína með þér,“ sagði Harry kuldalega. Það 
var auðvitað ekkert lítið við stórvöxnu lífverðina sem Draco 
hafði valið sér en þar sem háborðið var þéttsetið kennurum 
gátu þeir lítið annað gert en að kreppa hnefana og yggla sig 
hvor framan í annan. 


„Ég gæti tekið þig í gegn hvenær og hvar sem er,“ sagði 
Draco. „Í kvöld ef þú vilt. Hvað segirðu um galdraeinvígi? 
Bara sprotar - engin líkamleg snerting. Hvað er að? Hefurðu 
aldrei heyrt um galdraeinvígi?“ 


„Auðvitað hefur hann það,“ sagði Ron og sneri sér að þeim. 
„Ég er varamaðurinn hans. Hver er varamaður þinn?“ Draco 


mældi Crabbe og Goyle út. 


„Crabbe,“ sagði hann. „Á miðnætti? Hittumst í 
minjagripaherberginu, það er aldrei læst.“ 


Þegar Draco var farinn litu Ron og Harry hvor á annan. 


„Hvað er galdraeinvígi?“ spurði Harry. „Og hvað áttu við með 
því að þú sért varamaður minn?“ 


„Sko, varamaður er sá sem klárar einvígið ef þú deyrð,“ sagði 
Ron kæruleysislega og hélt áfram að borða. Þegar hann sá 
svipinn á Harry flýtti hann sér að bæta við: „En fólk deyr bara 
í alvöru einvígi. Þú veist, með alvöru galdramönnum. Þið 
Draco munuð í mesta lagi geta skotið gneistum hvor á annan. 
Hvorugur ykkar veit nægilega mikið um galdra til þess að 
geta meitt hinn alvarlega. Ég er viss um að hann reiknaði ekki 
með því að þú samþykktir þetta.“ 

„En hvað ef ég veifa sprotanum og ekkert gerist?“ 

„Þá fleygirðu honum frá þér og kýlir Draco,“ stakk Ron upp á. 
„Er ég að trufla?“ 

Þeir litu upp. Þetta var Hermione Granger. 


„Er ekki hægt að fá næði til þess að borða hérna?“ sagði Ron. 


Hermione lést ekki sjá hann og beindi orðum sínum til Harrys. 


„Ég komst ekki hjá því að heyra hvað þið Draco voruð að tala 


l 


um... 


„Örugglega ekki,“ muldraði Ron. 


„... Og þú mátt ekki flækjast um skólann að næturlagi. 
Hugsaðu um stigin sem það kostar Gryffindor ef þú verður 
gripinn - sem þú verður áreiðanlega. Þetta er satt að segja 
mjög eigingjarnt af þér.“ „Og þetta kemur þér satt að segja 
ekkert við,“ sagði Harry. 


„Bless, bless,“ sagði Ron. 


En það var ekki beint hægt að kalla þetta fullkominn endi á 
góðum degi, hugsaði Harry þegar hann lá uppi í rúmi um 
kvöldið. Honum heyrðist Dean og Seamus vera sofnaðir, en 
Neville var ekki kominn aftur úr sjúkrahúsálmunni. Ron hafði 
eytt öllu kvöldinu í að gefa honum góð ráð eins og til dæmis: 
„Ef hann reynir að kalla yfir þig bölvun skaltu reyna að víkja 
þér undan henni vegna þess að ég man ekki hvernig á að 
stöðva svoleiðis.“ Það var auk þess ákveðin hætta á að þeir 
rækjust á Filch eða frú Norris og Harry gerði sér fulla grein 
fyrir því að hann var að storka örlögunum með því að brjóta 


aðra skólareglu á einum og sama deginum. Á hinn bóginn 
stóð hrokafullt andlit Dracos honum skýrt fyrir 
hugskotssjónum - þetta yrði hans tækifæri til að sýna Draco Í 
tvo heimana. Hann gat ekki sleppt því. 


„Hún er orðin hálftólf,“ muldraði Ron. „Við skulum drífa okkur 
af stað.“ 


Þeir klæddu sig í náttsloppana sína, náðu í töfrasprotana og 
lædd ust í gegnum svefnsalinn, niður hringstigann og inn í 
setustofu Gryffindor. Það logaði enn í glæðunum í arninum og 
þungu hægindastólarnir vörpuðu ógnvekjandi skuggum á 
veggina. Þeir voru næstum komnir að málverkinu sem huldi 
gatið á veggnum þegar rödd heyrðist úr hægindastólnum 
næst þeim: „Ég trúi þessu ekki upp á þig, Harry.“ 


Það kviknaði á lampa. Þarna sat Hermione Granger í bleikum 
náttslopp ásakandi á svip. 


„Hvað ert þú að gera hér?“ spurði Ron ævareiður. „Farðu aftur 
í rúmið!“ 


„Það munaði engu að ég segði bróður þínum frá þessu,“ 
hreytti Hermione út úr sér, „honum Percy - hann er 


umsjónarmaður og hefði stöðvað þessa vitleysu.“ 


Harry átti bágt með að trúa að nokkur gæti verið jafn 
afskiptasamur og Hermione. 


„Komdu,“ sagði hann við Ron. Hann ýtti málverkinu af feitu 
konunni til hliðar og klifraði í gegnum gatið. 


Hermione var ekki á þeim buxunum að gefast upp svona 
auðveldlega. Hún elti Ron í gegnum gatið og hvæsti á þá eins 


og reið gæs. 


„Ykkur er alveg sama um Gryffindor. Þið hugsið bara um sjálfa 
ykkur. Ég vil í það minnsta ekki að Slytherin vinni 
heimavistarbikarinn enn einu sinni og þetta mun kosta okkur 
öll stigin sem McGonagall gaf mér fyrir að standa mig vel í 


ummyndun.“ 


„Farðu.“ 


„Allt í lagi. En ég er búin að vara ykkur við. Ég vona að þið 
munið það þegar þið sitjið í lestinni á leiðinni heim á morgun. 
Þið eruð svo ...“ 


Þeir fengu þó ekki að heyra hvað henni fannst um þá. 
Hermione hafði snúið sér að málverkinu af feitu konunni en 
það var autt. Feita konan var farin í næturheimsókn og 
Hermione komst ekki aftur inn í Gryffindorturninn. 


„Hvað geri ég nú?“ spurði hún hvellum rómi. 


„Það er þitt vandamál,“ sagði Ron. „Við verðum að fara, við 


erum að verða of seinir.“ 

Þeir voru ekki komnir út ganginn þegar Hermione náði þeim. 
„Ég kem með ykkur,“ sagði hún. 

„Nei, það gerirðu ekki.“ 

„Haldið þið að ég ætli bara að standa og bíða eftir að Filch 


finni mig? Ef hann finnur okkur öll ætla ég að segja honum 
eins og er. Að ég hafi verið að reyna að stöðva ykkur og þið 


getið staðfest það.“ „Það vantar ekki ósvífnina ...“ sagði Ron 
hárri röddu. 


„Þegiði, bæði tvö!“ sagði Harry höstugur. „Ég heyrði 
eitthvað.“ Þau heyrðu einhvers konar soghljóð. 


„Frú Norris?“ hvíslaði Ron og rýndi út í myrkrið. 


Þetta var ekki frú Norris heldur Neville. Hann lá steinsofandi í 
hnipri á gólfinu, en þegar þau læddust nær hrökk hann upp. 


„Je minn, hvað ég er feginn að þið funduð mig! Ég er búinn að 
vera hérna í óratíma af því að ég mundi ekki nýja leyniorðið.“ 
„lalaðu lágt, Neville. Leyniorðið er „grísatrýni“, en það kemur 
ekki að neinum notum núna vegna þess að feita konan er 
farin eitthvað.“ 


„Hvernig ertu í hendinni?“ spurði Harry. 


„Fínn,“ sagði Neville og rétti fram höndina. „Það tók fröken 
Pomfrey innan við mínútu að græða hana.“ 


„Gott. Sjáðu til, Neville, við þurfum að fara á ákveðinn stað 
þannig að við sjáumst seinna ...“ 


„Ekki fara!“ sagði Neville og brölti á fætur. „Ég vil ekki vera 
einn eftir. Blóðugi baróninn er búinn að koma hérna tvisvar.“ 


Ron leit á klukkuna og starði síðan bálreiður á Hermione og 
Neville. 


„Ef annað hvort ykkar kemur upp um okkur verð ég ekki í 
rónni fyrr en ég er búinn að læra púkabölvunina sem Quirrell 
sagði okkur frá og nota hana á ykkur.“ 


Hermione opnaði munninn, kannski til að útskýra fyrir Ron 
hvernig ætti að framkvæma bölvunina en Harry þaggaði 
niður í henni. Svo benti hann þeim að fylgja sér. 


Þau læddust hljóðlega eftir illa upplýstum göngunum. Tunglið 
sendi stöku geisla inn um háa, bogadregna gluggana. Við 
hverja beygju bjóst Harry við að hlaupa í flasið á Filch og frú 
Norris en heppnin var með þeim. Þau flýttu sér upp stigann á 
þriðju hæð og læddust á tánum að minjagripaherberginu. 


Draco og Crabbe voru ókomnir. Kristalsskáparnir 
endurvörpuðu birtu í mánaskininu. Bikarar, skildir, medalíur 


og styttur úr silfri og gulli glitruðu í myrkrinu. Þau læddust 


meðfram veggjunum og höfðu augun á dyrunum við sinn 
hvorn enda herbergisins. Harry tók fram töfrasprotann ef ske 
kynni að Draco stykki skyndilega fram og byrjaði að galdra 
fyrirvaralaust. Mínúturnar siluðust áfram. 


„Hann er of seinn. Kannski hefur hann guggnað á þessu,“ 
hvíslaði Ron. 


Þau hrukku í kút þegar hávaði barst úr næsta herbergi. Harry 
var rétt búinn að lyfta sprotanum þegar þau heyrðu rödd - en 
það var ekki rödd Dracos. 


„Þefaðu að vild, mín kæra. Máske eru þeir í felum í einhverju 
horninu.“ 


Þetta var Filch og hann var að tala við frú Norris. Skelfingu 
lostinn gaf Harry hinum bendingu um að fylgja sér. Þau 
skutust hljóðlega að dyrunum sem lágu í hina áttina. Skikkjan 
hans Nevilles hafði varla sveiflast fyrir hornið þegar þau 
heyrðu Filch ganga inn í minjagripaherbergið. 


„Þau eru hérna einhvers staðar,“ heyrðu þau hann muldra, 


„líklega að fela sig.“ 


„Þessa leið!“ Harry myndaði orðin með vörunum og frávita af 
ótta læddust þau á eftir honum inn í stóran sýningarsal fullan 
af herklæðum. Þau heyrðu Filch nálgast. Skyndilega gaf 
Neville frá sér hræðsluóp og byrjaði að hlaupa - hann hrasaði 
og greip utan um mittið á Ron og saman hrundu þeir beint á 


eina brynjuna. 


Hávaðinn og lætin hefðu nægt til þess að vekja allan 
kastalann. 


„Hlaupum!“ æpti Harry og öll fjögur hlupu þau í einum spretti 
í gegnum salinn án þess að líta um öxl til að athuga hvort 
Filch væri á eftir þeim. Þau þutu út um dyragættina og áfram 
eftir hverjum ganginum á fætur öðrum. Harry var í 
fararbroddi án þess að hafa minnstu hugmynd um hvar þau 
voru eða hvert ferðinni var heitið. Þau æddu inn á milli 
veggtjalda og voru þá skyndilega stödd í leynigöngum. Þau 
hlupu eftir göngunum og komu út nálægt 
galdrakennslustofunni. Hún var langt frá 
minjagripaherberginu! 


„Ég held að okkur hafi tekist að hrista hann af okkur,“ stundi 
Harry upp. Hann hallaði sér upp að köldum veggnum og 


þurrkaði sér um ennið. Neville stóð í keng, másandi og 
blásandi. 


„Ég sagði þetta,“ stundi Hermione og hélt um síðuna. Hún var 
með hrikalegan hlaupasting. „Ég sagði þetta.“ 


„ið verðum að komast aftur í Gryffindorturninn,“ sagði Ron, 
„eins fljótt og mögulegt er.“ 


„Draco plataði þig,“ sagði Hermione við Harry. „Þú gerir þér 
væntanlega grein fyrir því? Hann ætlaði sér aldrei að heyja 
við þig einvígi - Filch vissi að það var einhver í 
minjagripaherberginu og það er ekki erfitt að reikna út hver 
hefur sagt honum frá því.“ 


Harry vissi að líklega hafði hún rétt fyrir sér en vildi ekki 
viðurkenna það. 


„Drífum okkur.“ 
En það var ekki eins einfalt og þau héldu. Þau höfðu aðeins 


gengið nokkur skref þegar hurðarhúnninn hreyfðist og 
eitthvað kom þjótandi út úr kennslustofunni á móti þeim. 


Það var Peeves. Hann kom auga á þau og skríkti af gleði. 


„Þegiðu, Peeves - annars verðum við rekin.“ Peeves 
hneggjaði af hlátri. 


„Litlu busarnir ráfandi um skólann um miðjar nætur? Svei, 


svei, óÓþekktarangarnir, þeir verða fangaðir.“ 


„Ekki ef þú kjaftar ekki frá, Peeves. Gerðu það fyrir okkur.“ 


„Ég ætti að segja Filch frá þessu,“ sagði Peeves með heilagri 
röddu en í augum hans var illkvittinn glampi. „Þið vitið að það 
er ykkur fyrir bestu.“ 


„Færðu þig nú,“ hreytti Ron út úr sér og sló til Peeves. Það 
hefði hann betur látið ógert. 


„Nemendur á næturrölti!“ æpti Peeves. „Nemendur á 
næturrölti hjá galdrakennslustofunni!“ 


Þau beygðu sig undir Peeves og hlupu eins og þau ættu lífið 
að leysa. Þegar þau komu út að enda gangsins hlupu þau 
beint á læstar dyr. 


„Mið erum búin að vera!“ stundi Ron þegar þau hömuðust 
árangurs laust á hurðinni. „Það er úti um okkur! Nú er þetta 
búið!“ 


Þau heyrðu fótatak - það hlaut að vera Filch sem kom 
hlaupandi eins hratt og hann gat. 


„Æi, færið ykkur,“ sagði Hermione höstuglega. Hún greip 
töfrasprotann hans Harrys, sló honum í lásinn og hvíslaði: 
„Alohom ora!“ Það small í lásnum og dyrnar opnuðust upp á 
gátt - þau tróðust inn, skelltu hurðinni á eftir sér og lögðu 
eyrun upp að henni til að hlusta. 


„Í hvaða átt fóru þau, Peeves?“ heyrðu þau Filch segja. 
„Fljótur, segðu mér það.“ 


„Þú verður að biðja mig kurteislega!“ 


„Láttu ekki svona, Peeves, segðu mér hvert þau fóru?“ 


„Ég segi ekkert. Þú verður að biðja mig fallega,“ sönglaði 
Peeves. 


„Æ - jæja þá: Kæri Peeves, viltu vera svo vænn að segja mér 


hvert þau fóru?“ 


„Ekkert! Ha haaa! Ég sagði þér að ég myndi segja EKKERT ef 
þú bæðir mig fallega! Ha ha! Haaaaaa!“ Þau heyrðu Peeves 
þjóta í burtu og Filch krossbölva. 


„Hann heldur að þessar dyr séu læstar,“ hvíslaði Harry. „Ég 
held að við séum sloppin. Slepptu mér, Neville!“ Neville hafði 
staðið og togað í ermina á Harry síðustu mínúturnar. „Hvað er 
að?“ 


Harry sneri sér við - og sá mjög greinilega hvað var að. Eitt 
augnablik hélt hann að þetta hlyti að vera martröð - þetta var 
of mikið ofan á allt hitt. 


Þau voru ekki stödd í herbergi eins og hann hafði haldið. Þau 
voru stödd á gangi. Forboðna ganginum á þriðju hæð. Og nú 
skildu þau hvers vegna hann var forboðinn. 


Þau horfðu beint í augun á risavöxnum hundi. Hann fyllti út í 
ganginn frá gólfi til lofts. Hann var með þrjú höfuð, þrjú pör af 
brjálæðislegum augum sem ranghvolfdust, þrjú trýni sem 


þefuðu og titruðu hvert í sína áttina og þrjú slefandi gin með 


gulum vígtönnum. 


Hann stóð grafkyrr og starði stíft á þau með öllum augunum. 
Harry vissi að eina ástæðan fyrir því að þau voru enn á lífi var 
sú að þau höfðu komið honum í opna skjöldu. Þrumandi urrið 
gaf til kynna að hann væri óðum að jafna sig eftir áfallið. 


Harry fálmaði eftir hurðarhúninum - ef valið stæði á milli Filch 
og dauðans var Filch illskárri kosturinn. 


Þau duttu aftur fyrir sig út um dyrnar - Harry skellti hurðinni á 
eftir þeim og svo flugu þau nánast eftir ganginum til baka. 
Filch hlaut að hafa flýtt sér í burtu að leita að þeim, því hann 
var hvergi sjáanlegur - ekki það að þeim væri ekki sama á 
þessari stundu. Það eina sem þau hugsuðu um var að komast 
sem lengst frá ófreskjunni. Þau hættu ekki að hlaupa fyrr en 
þau komu að málverkinu af feitu konunni á sjöundu hæð. 


„Hvar í ósköpunum hafið þið verið?“ spurði hún og starði á 
flakandi náttsloppana, sem héngu á öxlum þeirra, og eldrauð, 
sveitt andlitin. 


„Það skiptir ekki máli - grísatrýni, grísatrýni,“ stundi Harry og 
málverkið sveiflaðist til hliðar. Þau klifruðu inn í setustofuna 
og hrundu ofan í hægindastólana skjálfandi á beinunum. 


Það leið drjúg stund áður en nokkurt þeirra mælti orð frá 
vörum. Neville leit út fyrir að hafa misst málið endanlega. 


„Hvað á það að þýða að geyma svona ófreskju inni í skóla?“ 
spurði Ron að lokum. „Ef ég hef einhvern tíma séð hund sem 
þarfnast hreyfingar, þá er það þessi.“ 


Hermione var búin að ná andanum og aftur komin í slæmt 


skap. 


„Eruð þið steinblindir?“ hreytti hún út úr sér. „Sáuð þið ekki á 
hverju hann stóð?“ 


„Á gólfinu?“ spurði Harry. „Ég gaf mér ekki tíma til að líta á 
hrammana á honum. Ég var of upptekinn við að fylgjast með 


öllum hausunum.“ 


„Nei, ekki á gólfinu. Hann stóð ofan á hlera. Hann er 
greinilega að halda vörð um eitthvað.“ 


Hún stóð á fætur og starði reiðilega á þá. 


„Ég vona að þið séuð ánægðir með ykkur. Við hefðum öll 
getað dáið - eða það sem verra er - verið rekin. Ef ykkur er 
sama þá er ég farin í rúmið.“ 


Ron góndi á eftir henni með opinn munninn. 


„Já, okkur er sama,“ sagði hann. „Það mætti halda að við 
hefðum dregið hana með okkur.“ 


Þegar Harry skreið upp í rúm hugsaði hann um það sem 
Hermione hafði sagt. Hundurinn stóð vörð um eitthvað ... 
Hvað hafði Hagrid aftur sagt? Að Gringottbankinn væri 
öruggasti staður á jarðríki ef maður vildi fela eitthvað - að 
Hogwartskóla undanskildum. 


Það leit út fyrir að Harry væri búinn að finna litla, skítuga 
pakkann úr fjárhirslu sjö hundruð og þrettán. 


Tíundi kafli 


Hrekkjavakan 


Draco trúði varla sínum eigin augum þegar hann sá að Harry 
og Ron voru enn í skólanum næsta dag - þreyttir en mjög 
hamingjusamir. Raunar fannst þeim eftir á að hyggja að það 
hefði verið heilmikil upplifun að sjá þríhöfða hundinn og voru 
alveg til í að endurtaka leikinn. Þessa stundina var Harry að 
segja Ron frá pakkanum sem hafði verið fluttur frá 
Gringottbanka í Hogwartskólann og þeir brutu lengi heilann 
um það hvað gæti mögulega þarfnast svo öflugrar 
öryggisgæslu. 


„Það er annaðhvort mjög verðmætt eða mjög hættulegt,“ 
sagði Ron. 


„Eða hvort tveggja,“ sagði Harry. 


En það eina sem þeir vissu fyrir víst var að dularfulli hluturinn 
var um það bil fimm sentimetrar að lengd, en þó gátu þeir 


ekki ímyndað sér, án frekari vísbendinga, hvað þetta gæti 


verið. 


Hvorki Neville né Hermione virtist hafa minnsta áhuga á að 
vita hvað væri undir hleranum sem hundurinn gætti. Neville 
óskaði þess bara að þurfa aldrei að koma nálægt hundinum 


framar. 


Hermione talaði ekki við Ron og Harry en hún var hvort eð var 
svo stjórnsöm og góð með sig að þeir gátu ekki annað en 
hrósað happi yfir því. Nú höfðu þeir aðeins áhuga á að ná sér 
niðri á Draco og þeim til mikillar gleði kom tækifærið upp í 


hendurnar á þeim með póstinum um það bil viku síðar. 


Þegar uglurnar streymdu inn í stóra matsalinn eins og 
venjulega beindist athygli allra að löngum, þunnum pakka 
sem sex stórar, skrækjandi uglur báru. Harry var jafn 
spenntur og allir aðrir að vita hvað væri í þessum stóra 
pakka. Hann varð furðu lostinn þegar uglurnar lækkuðu flugið 
og slepptu pakkanum beint fyrir framan hann svo beikonið 
hans datt í gólfið. Varla höfðu þær sleppt pakkanum þegar 
enn ein uglan kom flögrandi og lét bréf falla ofan á hann. 


Til allrar hamingju byrjaði Harry á að opna bréfið vegna þess 
að í því stóð: 


PAKKANN MÁ EKKI OPNA VIÐ BORÐIÐ. 


Hann inniheldur nýjan Nimbus 2000, en við skulum halda því 
leyndu að þú sért búinn að fá nýjan galdrakúst - annars vilja 
allir eignast einn slíkan. Oliver Wood hittir þig á Quidditch 
velli klukkan sjö. Þar verður fyrsta æfingin. 


M. McGonagall prófessor 


Harry gat ekki dulið gleði sína þegar hann rétti Ron bréfið. 


„Nimbus 2000,“ stundi Ron af öfund. „Ég hef ekki einu sinni 
komið nálægt slíkum grip.“ 


Þeir flýttu sér út úr salnum, því þá langaði til að taka utan af 
kústinum á afviknum stað áður en næsta kennslustund 
hæfist. 


Þegar þeir voru komnir hálfa leið gegnum forsalinn sáu þeir 
hvar Draco, Crabbe og Goyle sátu fyrir þeim í stiganum. 
Draco hrifsaði pakkann af Harry og þreifaði á honum. 


„Þetta er galdrakústur,“ sagði hann og kastaði honum aftur til 
Harrys með svip sem lýsti bæði öfund og illgirni. „Nú liggurðu 
í því, Potter. Fyrsta árs nemum er bannað að vera með þá.“ 
Ron stóðst ekki freistinguna. 


„Þetta er enginn venjulegur kústur,“ sagði hann. „Þetta er N 
imbus 2000. Hvers konar kúst sagðirðu að þú ættir heima, 
Draco? Var það Comet 2-60?“ Ron glotti til Harrys. „Comet 
lítur vel út en hann er ekki nándar nærri eins góður og 
Nimbus.“ 


„Hvað veist þú um það, Weasley? Þú hefðir ekki einu sinni 
efni á helmingnum af handfanginu,“ hvæsti Draco á móti. „Þú 


og bræður þínir yrðuð lengi að nurla saman fyrir honum.“ 


Áður en Ron náði að svara kom Flitwick prófessor í ljós bak 
við Draco. 


„Ég vona að þið séuð ekki að rífast, drengir?“ tísti í honum. 


„Potter fékk sendan galdrakúst,“ flýtti Draco sér að segja. 


„Já, já, það er rétt,“ sagði Flitwick prófessor og ljómaði. 


„McGonagall prófessor sagði mér frá þessum sérstöku 
kringumstæðum. Og hvaða tegund er þetta?“ 


„Nimbus 2000, herra,“ sagði Harry og barðist við að halda 
niðri í sér hlátrinum þegar hann sá skelfingarsvipinn á andliti 
Dracos. „Og það er í rauninni honum Draco hérna að þakka 
að ég fékk hann,“ bætti hann við. 


Harry og Ron héldu áfram upp stigann í hláturskasti yfir 
undrun og reiði Dracos. 


„Það er alveg satt,“ sagði Harry þegar þeir voru komnir upp 
marm aratröppurnar. „Ef hann hefði ekki stolið minniskúlunni 
frá Neville, þá væri ég ekki með í liðinu.“ 


„Svo þú heldur náttúrlega að þetta séu verðlaunin fyrir að 
brjóta reglurnar?“ var sagt reiðilegri röddu bak við þá. 
Hermione kom þrammandi upp stigann og leit með 


vanþóknun á pakkann í hendi Harrys. 


„Ég hélt að þú vildir ekkert við okkur tala,“ sagði Harry. 


„Já, blessuð vertu ekkert að byrja á því aftur,“ sagði Ron, 
„Okkur líkar þetta ágætlega.“ Hermione strunsaði burtu með 
kerrtan hnakkann. 


Harry átti erfitt með að einbeita sér í kennslustundunum 
þennan dag. Hann var stöðugt með hugann við nýja 
galdrakústinn sem lá undir rúminu hans eða Quidditchvöllinn 
þar sem fyrsta æfingin átti að fara fram um kvöldið. Hann 
gleypti í sig kvöldmatinn án þess að taka eftir því hvað hann 
borðaði og þaut svo loks upp á loft með Ron til að taka utan 
af Nimbus 2000. 


„Váá,“ stundi Ron þegar kústurinn skoppaði úr umbúðunum 
yfir á rúmteppi Harrys. Harry vissi ekkert um töfrakústa en 
honum fannst hann dásamlegur. Hann var gljáfægður og 
glansandi og handfangið úr mahóníviði, vöndurinn gerður úr 
jöfnum, beinum kvistum og eftir endilöngu skaftinu var letrað 


Nimbus 2000 með gylltum stöfum. 


Þegar klukkan var að verða sjö fór Harry út úr kastalanum og 
hélt í humáttina að Quidditchvellinum í rökkrinu. Hann hafði 


aldrei komið inn á leikvanginn áður. Þar voru hundruð sæta á 


misháum pöllum svo áhorfendur gætu fylgst með því sem 
gerðist á vellinum. Við sinn hvorn enda vallarins voru þrír 
gullnir stólpar með hringjum á endanum. Þeir minntu Harry 
einna helst á plasthringina sem Muggakrakkarnir notuðu til 
að blása sápukúlur nema þessir voru í sautján metra hæð. 


Harry gat ekki beðið eftir Wood - hann var svo spenntur. 
Hann steig á bak kústinum sínum og spyrnti frá jörðinni. 
Hvílík tilfinning - hann sveigði til og frá milli markstanganna 
og þaut fram og til baka yfir vellinum. Nimbus 2000 beygði 
skjótt og örugglega við minnstu snertingu. 


„Halló, Harry! Komdu niður!“ 


Oliver Wood var mættur. Hann var með stóran trékassa undir 


handleggnum. Harry lenti við hliðina á honum. 


„Mjög gott,“ sagði Wood með glampa í augum. „Ég skil hvað 
McGonagall átti við ... þú hefur meðfædda hæfileika. Ég ætla 
bara að kenna þér reglurnar í kvöld. Eftir það æfirðu með 
liðinu þrisvar í viku.“ 


Hann opnaði kassann. Í honum voru fjórir boltar af 


mismunandi stærð. 


„Jæja,“ sagði Wood. „Quidditch er auðvelt að læra - þótt það 
sé ekki jafn auðvelt að spila það. Í hvoru liði eru sjö leikmenn. 
Þrír þeirra eru kallaðir sóknarmenn. 


„Þrír sóknarmenn,“ endurtók Harry um leið og Wood tók upp 
skærrauðan bolta á stærð við fótbolta. 


„Þessi bolti er kallaður tromlan,“ sagði Wood. 
„Sóknarmennirnir kasta tromlunni á milli sín og reyna að 
koma henni í gegnum einn af hringjunum til að skora mark. 
Þeir fá tíu stig í hvert skipti sem tromlan fer í gegnum 


einhvern hringjanna. Skilurðu?“ 

„Sóknarmennirnir kasta tromlunni og koma henni í gegnum 
hringina til að skora,“ endurtók Harry. „Þetta er þá svipað 
körfubolta með sex körfum - á töfrakústum.“ 

„Hvað er körfubolti?“ spurði Wood forvitinn. 


„Skiptir ekki máli,“ flýtti Harry sér að segja. 


„Nú, það er einn leikmaður í hvoru liði sem er kallaður 


gæslumaður. Ég er gæslumaður hjá Gryffindor. Ég verð að 


fljúga á milli hringjanna okkar og reyna að koma í veg fyrir að 
hitt liðið skori mark.“ 


„Þrír sóknarmenn og einn gæslumaður,“ sagði Harry og var 
ákveðinn í að muna þetta allt saman. „Og þeir spila með 
tromluna. Allt í lagi, ég er búinn að ná því. En til hvers eru 


þessir?“ Hann benti á boltana sem eftir voru í kassanum. 
„Ég skal sýna þér það,“ sagði Wood. „Taktu þetta.“ 
Hann rétti Harry litla kylfu sem minnti dálítið á knatttré. 


„Ég ætla að sýna þér hvernig á að nota rotarana,“ sagði 
Wood. „Þetta eru svokallaðir rotarar.“ 


Hann sýndi Harry tvo bolta sem voru nákvæmlega eins, 
kolsvartir og aðeins minni en rauða tromlan. Harry tók eftir 
því að þeir voru á sífelldu iði eins og þeir væru að reyna að 
losna úr böndunum sem héldu þeim föstum við kassann. 


„Færðu þig,“ sagði Wood aðvarandi við Harry. Hann beygði 
sig niður og leysti annan rotarann. Á sama augnabliki tók 
svarti boltinn viðbragð og þaut upp í loftið og niður aftur í 
áttina að andliti Harrys. Harry sveiflaði kylfunni ósjálfrátt til 


að koma í veg fyrir að boltinn bryti á honum nefið og sendi 
hann í hlykkjum til baka út í loftið. Boltinn þaut á ofsahraða í 
kringum þá og stefndi svo á Wood sem kastaði sér á hann og 
tókst að negla hann undir sér. 


„Skilurðu nú?“ sagði Wood móður og másandi og tróð 
baráttuglöðum rotaranum aftur ofan í kassann og ólaði hann 
þar örugglega niður. „Rotararnir þjóta um og reyna að slá 
leikmennina af kústunum sínum. Þess vegna höfum við tvo 
varnarmenn í hvoru liði. Weasleytvíburarnir eru okkar 
varnarmenn. Þeirra hlutverk er að verja sinn vallarhelming 
gegn roturunum og reyna að slá þá í áttina að hinu liðinu. 
Jæja, heldurðu að þú hafir náð þessu öllu saman?“ 


„Þrír sóknarmenn reyna að skora með tromlunni, 
gæslumaðurinn gætir markanna, varnarmennirnir halda 
roturunum frá liðinu sínu,“ þuldi Harry upp úr sér. 


„Mjög gott,“ sagði Wood. 


„Ha-hafa rotararnir aldrei drepið neinn?“ spurði Harry og 
vonaði að spurningin hljómaði kæruleysislega. 


„Aldrei hér í skólanum. Nokkrir hafa kjálkabrotnað, en ekkert 
verra en það. Jæja, síðasti meðlimur liðsins er leitarinn. Það 
ert þú. Og þú þarft ekkert að hugsa um tromluna eða 
rotarana.“ 


„Nema þeir brjóti á mér hausinn.“ 


„Hafðu ekki áhyggjur af því. Weasleybræðurnir halda þeim á 


mottunni. Þeir eru eins og gangandi rotarar sjálfir.“ 


Wood teygði sig eftir fjórða og síðasta boltanum í kassanum. 
Hann var lítill í samanburði við tromluna og rotarana. Hann 
var á stærð við valhnetu, gylltur og gljáandi með flögrandi 
silfurvængjum. 


„Þetta,“ sagði Wood, „er gullna eldingin. Hún er 
langmikilvæga sti boltinn. Það er mjög erfitt að handsama 
hana, því hún fer svo hratt og auk þess er erfitt að koma 
auga á hana. Það er hlutverk leitarans að grípa hana. Þú 
verður að hringsóla milli sóknar- og varnarmannanna til að ná 
henni á undan leitara hins liðsins. Leitarinn sem nær gullnu 
eldingunni fær 150 stig aukalega fyrir liðið sitt, sem tryggir 
því næstum alltaf sigur. Þess vegna er mjög oft brotið á 
leitaranum. Quidditchl eik lýkur ekki fyrr en annar hvor 


leitarinn nær gullnu eldingunni. Þess vegna getur einn leikur 
haldið áfram endalaust. Ég held að metið sé þrír mánuðir. Það 
varð stöðugt að setja inn varamenn svo að leikmennirnir 
fengju einhvern svefn. Þá held ég að það sé ekkert fleira - 
einhverjar spurningar?“ 


Harry hristi höfuðið. Hann skildi mætavel hvað hann átti að 
gera - vandamálið var hins vegar hvernig hann færi að því. 


„Mið æfum okkur ekki með eldinguna núna,“ sagði Wood og 
setti boltann varlega ofan í kassann. „Það er orðið of dimmt. 
Við gætum týnt henni. Við skulum láta þig spreyta þig á 


nokkrum svona.“ 


Hann dró upp poka af venjulegum golfkúlum. Stuttu síðar 
spyrntu þeir sér frá jörðinni. Wood henti golfkúlum eins fast 
og hann gat í allar áttir og Harry reyndi að grípa þær. 


Honum tókst að ná þeim öllum og Wood var himinlifandi. Eftir 
hálftíma var skollið á myrkur og þeir gátu ekki haldið áfram. 


„Nafnið þitt verður skráð á Quidditchbikarinn í ár,“ sagði 
Wood glaðlega þegar þeir þrömmuðu til baka í átt að 
kastalanum. „Það kæmi mér ekki á óvart að þú yrðir betri en 


Charlie Weasley og hann hefði getað leikið með landsliðinu ef 
hann hefði ekki farið að eltast við dreka.“ 


Tíminn flaug áfram. Quidditchæfingarnar voru þrisvar í viku 
og Harry átti mjög annríkt eftir að þær bættust við 
heimanámið. Það var kannski þess vegna sem hann gat varla 
trúað því að hann væri búinn að vera í Hoqwartskólanum í 
næstum tvo mánuði. Honum leið meira eins og heima hjá sér 
í kastalanum en honum hafði nokkru sinni liðið á Runnaflöt. 
Kennslustundirnar voru líka skemmtilegri eftir að þau höfðu 
náð undirstöðuatriðunum. 


Á hrekkjavökumorgun vöknuðu þau við yndislegan ilm af 
nýbökuðum graskerjum sem barst um gangana. Og ekki var 
verra að Flitwick prófessor tilkynnti í töfrabragðatímanum að 
nú héldi hann að þau væru tilbúin til að láta hluti fljúga. Eftir 
því höfðu þau beðið með gríðarlegri eftirvæntingu síðan þau 
sáu hann láta halakörtuna hans Nevilles þjóta um loftið í 
kennslustofunni. Flitwick prófessor lét þau vinna saman tvö 
og tvö til að æfa sig. Harry lenti með Seamusi Finnegan (sem 
var mikill léttir, því að Neville hafði reynt að troða sér við 
hliðina á honum). Ron þurfti hins vegar að vinna með 


Hermione Granger. Það mátti ekki á milli sjá hvort þeirra varð 


ergilegra. Hún hafði ekki yrt á þá síðan daginn sem Harry 
fékk töfrakústinn. 


„Gleymið nú ekki litlu úlnliðshreyfingunni sem við höfum 
verið að æfa!“ tísti í Flitwick þar sem hann stóð uppi á 
bókastafla eins og hann var vanur. „Smella og sveifla, munið 
þið, smella og sveifla. Og segja töfraorðin rétt. Það er líka 
mjög mikilvægt. Munið eftir galdramanninum Baruffio sem 
sagði ess í staðinn fyrir eff og lenti á gólfinu með flóðhest 
ofan á sér.“ 


Þetta var erfitt. Harry og Seamus smelltu og sveifluðu en 
fjöðrin sem þeir áttu að senda upp í loftið lá hreyfingarlaus á 
borðinu. Að lokum varð Seamus svo óþolinmóður að hann ýtti 
við henni með töfrasprotanum sínum svo hún stóð í ljósum 


logum. Harry varð að slökkva í henni með hattinum sínum. 


Ron sat við næsta borð og gekk ekki mikið betur. 


„Wingardium leviosa!“ hrópaði hann og sveiflaði löngum 
handleggjunum eins og mylluvængjum. 


„ÞÚ segir þetta ekki rétt,“ heyrði Harry að Hermione hreytti út 
úr sér. „Það á að segja Wing-gar-dium levi-o-sa. Mundu að 
segja gar mjög rólega.“ 


„Gerðu það bara sjálf, fyrst þú ert svona klár,“ urraði Ron. 


Hermione bretti upp ermarnar á skikkjunni sinni, lét hvína í 
töfrasprotanum sínum og sagði: „Wingardium leviosa!“ 


Fjöðrin þeirra lyftist upp frá borðinu og sveif um nokkrum 
metrum fyrir ofan höfuð þeirra. 


„Frábært!“ hrópaði Flitwick prófessor og klappaði saman 
lófunum. „Sjáið þið - ungfrú Granger tókst það!“ Ron var í 
vondu skapi í lok tímans. 


„Það er ekkert skrítið að enginn skuli þola hana,“ sagði Ron 
um leið og þeir olnboguðu sig í gegnum þvöguna á 
ganginum. „Hún er algjör martröð.“ 


Einhver rakst utan í Harry í þrengslunum á ganginum. Það var 
Hermione. Harry varð litið á hana og hann hrökk við þegar 


hann sá að hún var með tárin í augunum. 


„Ég held að hún hafi heyrt í þér.“ 


„Hvað með það?“ sagði Ron, en honum virtist dálítið brugðið. 
„Það fer varla framhjá henni að hún á enga vini.“ 


Hermione kom ekki í næsta tíma og sást ekki allan síðari 
hluta dagsins. Þegar Ron og Harry voru á leið í 
hrekkjavökuveisluna í Stóra salnum heyrðu þeir Parvati Patil 
segja Lavender vinkonu sinni að Hermione væri grátandi inni 
á stelpnaklósettinu og vildi fá að vera í friði. Ron varð dálítið 
vandræðalegur yfir þessu en um leið og þeir komu inn í Stóra 
salinn, sem var allur skreyttur í tilefni hrekkjavökunnar, var 


Hermione gleymd. 


Þúsund lifandi leðurblökur flögruðu frá lofti og veggjum og 
enn fleiri svifu yfir borðunum eins og dökkir skýjabólstrar svo 
kertaljósin í graskerjunum flöktu. Kvöldverðurinn birtist 
skyndilega á gullfötum eins og í veislunni fyrsta kvöldið. 


Harry var að moka kartöflukökum á diskinn sinn þegar 
Quirrell prófessor kom æðandi inn í salinn. Vefjarhötturinn 
hallaðist á höfði hans og á andlitinu var skelfingarsvipur. Allir 
störðu á hann þegar hann hljóp að stól Dumbledore, kastaði 
sér fram á borðið og sagði með andköfum: „Tröll - það er tröll 


niðri í kjallarahvelfingunni. Fannst rétt að láta þig vita.“ Síðan 
steinleið yfir hann. 


Það varð uppi fótur og fit. Dumbledore varð að skjóta upp 
nokkrum purpurarauðum aðvörunarblysum úr töfrasprotanum 


sínum til að fá þögn í salnum. 


„Umsjónarmenn,“ þrumaði hann. „Farið með skjólstæðinga 


ykkar upp í svefnsalina strax!“ 


Percy var Í essinu sínu. 


„Fylgið mér! Fyrsta árs nemar, haldið hópinn. Engin ástæða til 
að óttast tröllið ef þið gerið eins og ég segi! Fylgið mér! Víkið 
úr vegi. Fyrsta árs nemar eru á leiðinni. Gerið svo vel að færa 


ykkur. Ég er umsjónarmaður!“ 


„Hvernig tókst trölli að komast hér inn?“ spurði Harry á 
leiðinni upp stigann. 


„Ekki spyrja mig. Það er sagt að tröll séu rosalega vitlaus,“ 
sagði Ron. „Kannski hefur þetta verið hrekkjavökubrandari hjá 
Peeves.“ 


Þeir fóru framhjá hópum nemenda sem voru á hlaupum í allar 
áttir. Þegar þeir tróðu sér gegnum þvögu af ringluðum 
Hufflepuffnemendum greip Harry skyndilega í handlegg Rons. 


„Heyrðu - hvað með Hermione?“ 


„Hvað með hana?“ 


„Hún veit ekkert af tröllinu.“ Ron beit á vörina. 


„Allt í lagi,“ sagði hann svo, stuttur í spuna. „En það er eins 
gott að Percy sjái ekki til okkar.“ 


Þeir beygðu sig niður og smeygðu sér inn í hópinn frá 
Hufflepuff sem var á leið í hina áttina. Síðan laumuðust þeir 
inn á auðan hliðargang og flýttu sér í áttina að 
stelpnaklósettinu. Þeir voru rétt komnir fyrir hornið þegar þeir 
heyrðu hratt fótatak að baki sér. 


„Percy!“ hvíslaði Ron og dró Harry á bak við stóra styttu af 


flugskrímsli á ganginum. 


Þegar þeir gægðust fram úr felustaðnum sáu þeir að hér var 
ekki Percy á ferð heldur Snape. Hann gekk þvert yfir ganginn 
og hvarf úr augsýn. 


„Hvað er hann að gera?“ hvíslaði Harry. „Af hverju er hann 


ekki niðri í kjallarahvelfingunni með hinum kennurunum?“ 


„Spyrðu mig ekki að því.“ 


Þeir heyrðu fótatak Snape hverfa í fjarska og læddust 
hljóðlega eftir ganginum í sömu átt. 


„Hann er á leiðinni upp á þriðju hæð,“ sagði Harry, en Ron 
lyfti aðvarandi upp hendi. 


„Finnurðu lyktina?“ 


Harry hnusaði út í loftið og hræðileg ólykt, einhvers konar 
sambland af táfýlusokkum og illa hirtu almenningsklósetti, 
fyllti nasir hans. 


Þá heyrðu þeir hljóð. Einhver rumdi lágt og steig risavöxnum 
fótum þunglamalega til jarðar. Ron benti - fyrir enda gangs 
sem lá þeim á vinstri hönd var eitthvert gríðarstórt flikki á 


hreyfingu í áttina til þeirra. Þeir földu sig í skugga og horfðu á 
það birtast í tunglskininu. 


Þetta var hrikaleg sjón. Það var um fimm metrar á hæð - 
húðin steingrá og líflaus og ofan á risastórum og klunnalegum 
skrokknum trónasði lítill, sköllóttur haus á stærð við 
kókoshnetu. Fótleggirnir voru stuttir og digrir eins og trjábolir 
og fæturnir flatir og hrjúfir. 


Lyktin sem barst frá því var ólýsanleg. Handleggirnir voru svo 
langir að trékylfan sem það hélt á dróst eftir gólfinu. 


Tröllið nam staðar við dyragætt og gægðist inn fyrir. Það 
hreyfði löng eyrun og virtist brjóta sinn litla heila um eitthvað 


og hengslaðist síðan inn í herbergið. 


„Lykillinn er í skránni,“ muldraði Harry. „Við gætum læst það 


inni.“ 


„Góð hugmynd,“ sagði Ron taugaóstyrkur. 


Þeir læddust í átt að opnum dyrunum, þurrir í munninum af 
hræðslu, og báðu þess heitt og innilega að tröllið væri ekki á 


leiðinni út aftur. Harry tókst í einu stökki að ná lyklinum, 
skella hurðinni og læsa henni. 


„Frábært!“ 

Sigrihrósandi hlupu þeir af stað til baka eftir ganginum en 
þegar þeir komu að horninu heyrðu þeir nokkuð sem fékk 
blóðið til að frjósa í æðum þeirra. Hátt skelfingaróp barst frá 
herberginu sem þeir voru nýbúnir að læsa. 

„Ó, nei,“ sagði Ron sem var orðinn fölari en Blóðugi baróninn. 
„Þetta er stelpnaklósettið,“ stundi Harry. 

„Hermione!“ sögðu þeir samtímis. 

Þeir áttu engra kosta völ þótt þá langaði síst af öllu að snúa 
við. Þeir snerust á hæli og þutu til baka að dyrunum, fálmuðu 
eftir lyklinum í óðagoti og sneru honum í skránni. Harry 


opnaði dyrnar og þeir hlupu inn fyrir. 


Hermione Granger hafði hörfað upp að veggnum gegnt 
dyrunum og virtist vera að yfirliði komin. Tröllið var á hægri 


hreyfingu í áttina til hennar og mölvaði um leið hvern vaskinn 


á fætur öðrum með kylfunni. 


„Reynum að rugla það!“ sagði Harry örvæntingarfullur og 
greip krana sem lá á gólfinu og kastaði honum í vegginn eins 
fast og hann gat. 


Tröllið nam staðar í seilingarfjarlægð frá Hermione. Það sneri 
sér við með erfiðismunum og deplaði augunum heimskulega 
eins og það væri að reyna að sjá hvaðan þessi hávaði kæmi. 
Það beindi illskulegum glyrnum sínum að Harry, hikaði og 
lagði síðan af stað í áttina að nýjum andstæðingi með kylfuna 
á lofti. 


„Halló - grautarhaus!“ æpti Ron úr hinum enda herbergisins 
og kastaði málmröri að tröllinu. Tröllið virtist ekki einu sinni 
finna þegar rörið lenti á öxlinni á því, en það heyrði í Ron, 
nam staðar og beindi ljótu trýninu að honum. Þá gafst Harry 
tími til að hlaupa aftur fyrir tröllið til Hermione. 


„Svona nú, hlauptu - hlauptu!“ æpti Harry og reyndi að draga 
hana í áttina að dyrunum, en hún gat hvorki hreyft legg né 
lið. Hún þrýsti sér upp að veggnum og gapti af hryllingi. 


Tröllið virtist vera að ganga af göflunum vegna hrópanna í 
þeim sem mögnuðust upp í ærandi hávaða við bergmálið. 
Það gaf frá sér öskur og lagði af stað í áttina að Ron sem var 
næstur því og hafði enga möguleika á að komast undan. 


Þá gerði Harry dálítið sem var bæði afar djarft og óhemju 
heimskulegt. Hann tók mikið tilhlaup, stökk upp á bakið á 
tröllinu og læsti handleggjunum utan um hálsinn á því. Tröllið 
fann ekkert fyrir Harry en jafnvel tröll finna ef trépriki er 
stungið upp í nefið á þeim. Harry var nefnilega enn með 
töfrasprotann sinn í hendinni þegar hann stökk og sprotinn 
hafði lent beint uppi í annarri nösinni á tröllinu. 


Tröllið öskraði af sársauka, engdist til og frá og sveiflaði 
kylfunni í allar áttir. Harry hékk á baki þess í dauðans angist, 
því tröllið gat á hverri stundu náð til hans eða veitt honum 
hræðilegt högg með kylfunni. 


Hermione hafði hnigið í gólfið skelfingu lostin. Ron dró fram 
töfrasprotann sinn þótt hann vissi ekki almennilega hvað 
hann ætti að gera við hann og hrópaði áður en hann vissi af 
fyrstu töfraorðin sem komu upp í huga hans: „Wingardium 


leviosa!“ 


Kylfan flaug skyndilega úr hendi tröllsins hátt upp í loftið, 
snerist svo hægt við og féll með óhugnanlegu brothljóði á 
höfuð eiganda síns. Tröllið riðaði við og skall síðan beint á 
andlitið með braki og brestum svo herbergið lék á reiðiskjálfi. 


Harry stóð á fætur. Hann skalf á beinunum og náði varla 


andanum. 


Ron stóð enn með töfrasprotann á lofti og starði á afleiðingar 
gjörða sinna. 


Það var Hermione sem rauf þögnina. 

„Er það - dautt?“ 

„Ég held ekki,“ sagði Harry. „Ég held að það hafi bara rotast.“ 
Hann beygði sig niður og dró töfrasprotann sinn út úr nefi 
tröllsins. Hann var þakinn gráu, límkenndu slími. „Oj, 
tröllahor.“ 


Hann þurrkaði af sprotanum á buxum tröllsins. 


Skyndilega heyrðust hurðaskellir og fótatak og þau litu öll 
upp. Þau höfðu ekki gert sér grein fyrir hávaðanum sem þau 


höfðu valdið en auðvitað hafði einhver á neðri hæðinni orðið 
var við lætin og öskrin í tröllinu. Augnabliki síðar kom 
McGonagall prófessor þjótandi inn á stelpnaklósettið. Snape 
fylgdi fast á eftir og Quirrell rak lestina. Þegar Quirrell kom 
auga á tröllið stundi hann lágt og lét fallast á eitt klósettið 
með hönd á hjartastað. 


Snape beygði sig yfir tröllið. McGonagall prófessor horfði á 
Ron og Harry. Harry hafði aldrei séð hana svona reiða. Hún 
herpti saman varirnar svo þær hvítnuðu. Vonir Harrys um að 
vinna stig handa Gryffindor fyrir sigurinn á tröllinu gufuðu 
samstundis upp. 


„Hvað í ósköpunum voruð þið að hugsa?“ sagði McGonagall 
prófessor ískaldri röddu og horfði til skiptis á Ron og Harry. 
Harry leit á Ron sem stóð ennþá með töfrasprotann sinn á 
lofti. „Þið eruð heppin að vera ekki dauð. Af hverju eruð þið 
ekki í svefnsalnum ykkar?“ 


Snape horfði á Harry með hvössu, stingandi augnaráði. Harry 
leit niður. Hann var að vona að Ron léti töfrasprotann síga. 


Þá heyrðist mjóróma rödd úr horninu. 


„Þeir voru að leita að mér, McGonagall prófessor.“ 


„Hermione!“ 


Hermione hafði loks tekist að brölta á fætur. 


„Ég fór að leita að tröllinu - af því að ég - ég hélt að ég gæti 
ráðið við það ein - af því að ég er búin að lesa svo mikið um 


l 


þau. 


Ron missti töfrasprotann sinn á gólfið. Var Hermione Granger 
að ljúga upp Í opið geðið á kennaranum? 


„Ég væri dáin ef þeir hefðu ekki fundið mig. Harry stakk 
töfrasprotanum sínum upp í nefið á tröllinu og Ron rotaði það 
með kylfunni. Þeir höfðu ekki tíma til að sækja neinn. Tröllið 
var í þann veginn að kála mér þegar þeir komu.“ 


Harry og Ron reyndu að láta eins og þessi saga kæmi þeim á 
engan hátt á óvart. 


„Jæja, fyrst svo er...“ sagði McGonagall prófessor og starði á 
þau öll þrjú. „Hermione, kjáninn þinn, hvernig datt þér í hug 
að halda að þú gætir ráðið við tröll upp á eigin spýtur?“ 


Hermione laut höfði. Harry var orðlaus. Það var afar ólíkt 
Hermione að brjóta reglurnar, en samt hafði hún gert það, 
bara til að bjarga þeim út úr vandræðum. Það var álíka 
fjarstæðukennt og ef Snape hefði farið að deila sælgæti út til 


nemendanna. 


„Hermione - þín vegna tapar Gryffindorheimavistin fimm 
stigum,“ sagði McGonagall prófessor. „Þú veldur mér miklum 
vonbrigðum. Ef þú ert alveg ómeidd ættirðu að flýta þér yfir í 
Gryffindorturn. Nemendur eru að ljúka veisluhöldunum á 


heimavistunum sínum.“ 


Hermione hvarf á braut og McGonagall sneri sér að Harry og 
Ron. 


„Jæja, heppnin var með ykkur, en það hefðu nú ekki margir 
fyrsta árs nemar ráðið við fullvaxið fjallatröll. Hvor um sig 
vinnur sér inn fimm stig fyrir Gryffindor. Dumbledore 


prófessor verður látinn vita af því. Þið megið fara.“ 


Þeir flýttu sér út og mæltu ekki orð af vörum fyrr en tveimur 
hæðum ofar. Hvað sem öllu öðru leið var mikill léttir að vera 
laus við óþefinn af tröllinu. 


„ið hefðum átt að fá meira en tíu stig,“ nöldraði Ron. 


„Þú meinar fimm. Hún tók fimm stig af Hermione.“ 


„Það var gott hjá henni að bjarga okkur út úr vandræðunum,“ 


viðurkenndi Ron. „En við björguðum henni nú líka.“ 


„Það hefði kannski ekki þurft að bjarga henni ef við hefðum 
ekki læst þetta fyrirbrigði inni hjá henni,“ minnti Harry hann 
á. 


Þeir voru komnir að málverkinu af feitu konunni. 


„Grísatrýni,“ sögðu þeir og fóru inn. 


Það var mannmargt og hávaðasamt í setustofunni. Allir voru 
að borða matinn sem hafði verið sendur upp, nema Hermione 
sem stóð afsíðis við dyrnar og beið eftir þeim. Það varð mjög 
vandræðaleg þögn. Svo sögðu þau „takk“ hvert við annað í 
hálfum hljóðum án þess að skiptast á augnatilliti og flýttu sér 
að ná sér í diska. 


En upp frá þeirri stundu varð Hermione Granger vinur þeirra. 
Það er sumt sem ekki er hægt að upplifa í sameiningu án 
þess að það endi með vináttu og að ganga frá fjögurra metra 


fjallatrölli er eitt af því. 


Ellefti kafli 
Quidditch 


Þegar nóvember nálgaðist varð mjög kalt í veðri. Það gránaði 
í fjöll umhverfis skólann og stirndi á stálgrátt svellið á 
vatninu. Á hverjum morgni var jörðin alþakin hrími í frostinu. 
Það sást til Hagrids úr gluggunum á efri hæðinni þar sem 
hann var að þíða galdrakústa á Quidditchvellinum dúðaður í 
síðan gærufrakka, hanska úr kanínuskinni og risastór 


oturskinnsstíqvél. 


Quidditchleiktíminn var hafinn. Næsta laugardag átti Harry að 
leika sinn fyrsta leik eftir margra vikna þjálfun, Gryffindor 
gegn Slytherin. Ef Gryffindor ynni myndu þeir færast upp Í 


annað sæti í keppni heimavistanna. 


Fáir höfðu séð Harry spila af því að Wood hafði ákveðið að 
hann ætti að koma á óvart. Hann yrði leynivopnið þeirra. En 
einhvern veginn hafði það kvisast út að hann yrði í hlutverki 
leitarans og Harry vissi ekki hvort var verra: þegar fólk var að 


segja honum að hann yrði frábær eða þegar ýmsir voru að 
bjóðast til að vera tilbúnir með öryggisdýnurnar! 


Harry var lánsamur að eiga Hermione að þessa daga. Hann 
gat ekki ímyndað sér hvernig hann hefði komist yfir allan 
heimalærdóminn án hennar, því Wood var stöðugt að bæta 
við æfingum á síðustu stundu. Hún lánaði honum líka 
Quidditch í aldanna rás sem reyndist mjög áhugaverð lesning. 


Harry komst meðal annars að því að hægt væri að nota 
rúmlega sjö hundruð aðferðir við að brjóta á andstæðingnum 
og þær hefðu allar verið notaðar í heimsmeistarakeppninni 
árið 1473, leitararnir væru venjulega minnstu og sneggstu 
leikmennirnir og að þeir virtust lenda í alvarlegustu 
óhöppunum í Quidditchleikjum, og enda þótt dauðsföll væru 
sjaldgæf í Quidditch kæmi það fyrir að dómarar hyrfu og 
skytu svo upp kollinum nokkrum mánuðum síðar í 
Saharaeyðimörkinni. 


Hermione virtist ekki taka skólareglurnar eins hátíðlega eftir 
að Harry og Ron björguðu henni frá fjallatröllinu og núna 
líkaði þeim miklu betur við hana. Daginn fyrir fyrsta leik 
Harrys stóðu þau öll þrjú úti í ísköldum kastalagarðinum. Það 


voru frímínútur og hún hafði töfrað fram skæran, bláan loga 


sem þau báru um í sultukrukku. Þau sneru bakinu í logann og 
voru að reyna að hlýja sér þegar Snape gekk í gegnum 
garðinn. Harry tók strax eftir því að hann var haltur. Harry, 
Ron og Hermione þjöppuðu sér betur saman til að fela eldinn 
því þau vissu að það var bannað að vera með eld á 
skólalóðinni. Til allrar óhamingju skynjaði Snape að þeim var 
ekki rótt og haltraði yfir til þeirra. Hann hafði ekki tekið eftir 
eldinum en reyndi samt að finna sér ástæðu til að skammast í 


þeim. 


„Hvað ertu með þarna, Potter?“ 


Það var bókin Quidditch í aldanna rás og Harry sýndi honum 
hana. 


„Það er bannað að fara með bókasafnsbækur út úr 
skólanum,“ sagði Snape. „Komdu með hana. Gryffindor tapar 
fimm stigum.“ 


„Hann var að semja þessa reglu,“ muldraði Harry reiðilega 
um leið og Snape hökti burt. „Hvað ætli sé að honum í 
fætinum?“ 


„Veit ekki, en ég vona að hann finni mikið til,“ sagði Ron 
biturlega. 


Menn höfðu hátt í setustofunni á Gryffindor þetta kvöld. 
Harry, Ron og Hermione sátu saman við gluggann. Hermione 
var að fara yfir heimavinnu Rons og Harrys fyrir 
töfrabragðatímann. Hún vildi aldrei leyfa þeim að skrifa beint 
upp eftir sér. („Þið lærið ekkert á því!“) En ef þeir báðu hana 
um að fara yfir tókst þeim alltaf að fá réttu svörin. 


Harry var eirðarlaus. Hann langaði til að fá Quidditch í 
aldanna rás aftur til að reyna að slaka á fyrir leikinn næsta 
morgun. Af hverju ætti hann svo sem að vera hræddur við 
Snape? Hann stóð á fætur og sagði Ron og Hermione að hann 
ætlaði að fara til Snape og sækja bókina. 


„Gangi þér vel,“ sögðu þau vantrúuð, en Harry hafði á 
tilfinningunni að Snape myndi ekki neita honum um hana ef 
aðrir kennarar væru nálægir. 


Hann fór niður á kennarastofuna og barði að dyrum. Enginn 
opnaði. Hann bankaði aftur en enginn kom. 


Ef til vill hafði Snape skilið hana þarna eftir? Það borgaði sig 
að athuga málið. Hann opnaði dyrnar í hálfa gátt og gægðist 
inn fyrir - hræðileg sjón blasti við honum. 


Snape og Filch voru einir þarna. Snape hafði dregið skikkjuna 
upp fyrir hnén og annar fóturinn á honum var blóðugur og 


sundurtættur. Filch var að rétta honum sárabindi. 


„Bölvuð ófreskjan,“ sagði Snape. „Hvernig á maður að geta 
haft auga með öllum þremur hausunum í einu?“ 


Harry reyndi að loka dyrunum hljóðlega en - 

„Potter!“ æpti Snape og flýtti sér að láta skikkjuna falla yfir 
særða fótinn. Andlit hans var afskræmt af bræði. Harry 
kyngdi. 

„Ég ætlaði bara að athuga hvort ég gæti fengið bókina mína.“ 


„Út með þig! Út!“ 


Harry flýtti sér í burtu áður en Snape gæti hirt fleiri stig af 
Gryffindor. Hann þaut upp stigann. 


„fékkstu hana?“ spurði Ron þegar Harry kom til þeirra. „Hvað 


er að?“ 
Harry hvíslaði að þeim því sem hann hafði séð. 


„Vitið þið hvað þetta þýðir?“ sagði hann andstuttur. „Hann 
hefur reynt að komast framhjá þríhöfða hundinum á 
hrekkjavökunni! Þangað var hann að fara þegar við sáum 
hann. Hann er að reyna að krækja í það sem hundurinn 
stendur vörð um! Ég þori að veðja töfrasprotanum mínum að 
það hefur verið hann sem hleypti tröllinu inn til að beina 
athyglinni frá því sem hann var að gera.“ Hermione glennti 


upp augun. 


„Nei - það myndi hann aldrei gera,“ sagði hún. „Ég veit að 
hann er ekkert sérstaklega góður maður en hann myndi 
aldrei reyna að stela einhverju sem Dumbledore er annt um.“ 


„Í alvöru, Hermione - þú heldur að allir kennararnir séu 
einhverjir dýrlingar,“ heyrðist í Ron. „Ég er sammála Harry. 
Snape er trúandi til alls. En hverju er hann á höttunum eftir? 
Og hvað er það sem hundurinn stendur vörð um?“ 


Harry braut heilann um þetta þegar hann fór að sofa. Neville 
hraut hástöfum en Harry gat ekki sofnað. Hann reyndi að 
tæma hugann - hann yrði að fá einhvern svefn. Hann átti að 
leika sinn fyrsta Quidditchleik eftir nokkra klukkutíma. En það 
var ekki auðvelt að gleyma svipnum á andliti Snape þegar 
Harry uppgötvaði sárin á fæti hans. 


Það var bjart og kalt næsta morgun. Í Stóra salnum var 
unaðslegur ilmur af steiktum pylsum og það mátti heyra á 
glaðværum kliði og hlátri að allir hlökkuðu til að horfa á 
góðan Quidditchleik. 

„Þú verður að borða morgunmat.“ 

„Mig langar ekki í neitt.“ 

„Bara pínulítið ristað brauð,“ sagði Hermione lokkandi. 


„Ég er ekki svangur.“ Harry leið ömurlega. 


Eftir klukkutíma yrði hann á leiðinni inn á leikvanginn. 


„Harry, þú þarft á öllum þínum kröftum að halda,“ sagði 
Seamus Finnegan. „Andstæðingarnir brjóta alltaf mest á 


leitaranum.“ 


„Þakka þér fyrir, Seamus,“ sagði Harry og horfði á hann hrúga 
tómatsósu yfir pylsurnar sínar. 


Þegar klukkan var orðin ellefu virtist allur skólinn vera 
samankominn á áhorfendapöllunum umhverfis 
Quidditchvöllinn. Margir nemendanna voru með kíki með sér. 
Þó að hægt væri að hækka sætin var oft erfitt að sjá það sem 


fram fór á vellinum. 


Ron og Hermione voru ásamt Neville, Seamus og Dean, 
aðdáanda West Ham, í efstu sætaröðinni. Þau höfðu ákveðið 
að koma Harry á óvart og búið til risastóran borða úr einu af 
lökunum sem Scabber hafði eyðilagt. Á borðanum stóð: Potter 
er bestur og Dean sem var góður teiknari hafði málað stórt 
Gryffindorljón þar fyrir neðan. Síðan hafði Hermione beitt litlu 
töfrabragði þannig að fletirnir blikkuðu í mismunandi litum. 


Á meðan voru Harry og liðið hans að klæða sig í skarlatsrauðu 
Quidditchskikkjurnar sínar í búningsherberginu (Slytherinliðið 


var Í grænum). 


Wood ræskti sig til að fá þögn. 

„Jæja, piltar,“ sagði hann. 

„Og stúlkur,“ sagði Angelina Johnson sóknarmaður. „Og 
stúlkur,“ sagði Wood vinsamlega. „Þá er komið að því.“ „Stóra 
tækifærinu,“ skaut Fred Weasley inn í. 


„Því sem við höfum öll beðið eftir,“ sagði George. 


„Mið kunnum ræðuna hans Woods utan að,“ sagði Fred við 


Harry. „Við vorum í liðinu á síðasta ári.“ 
„Þegið þið báðir tveir,“ sagði Wood. „Þetta er besta lið 
Gryffindor til margra ára. Við eigum eftir að sigra, ég er viss 


um það.“ 


Hann sendi þeim augnaráð sem sýndi að annars væri honum 


að mæta. 


„Jæja, af stað með ykkur. Gangi ykkur öllum vel.“ 


Harry gekk á eftir Fred og George út úr búningsherberginu og 
vonaði að hnén gæfu ekki eftir þegar hann gekk út á 
leikvanginn þar sem fagnaðarópunum ætlaði aldrei að linna. 


Fröken Hooch var dómari. Hún stóð á miðjum vellinum og 


beið eftir liðunum með töfrasprotann sinn í hendinni. 


„Jæja, ég ætlast til þess að þið spilið vel og drengilega,“ sagði 
hún þegar þau voru öll komin í hnapp í kringum hana. Harry 
tók eftir því að hún virtist beina orðum sínum að Marcusi 

Flint, sjötta árs nema og fyrirliða Slytherinliðsins. Harry fannst 
hann líta út fyrir að hafa tröllablóð í æðum. Út undan sér sá 
hann borðann sem blakti fyrir ofan áhorfendaskarann. 
Setningin Potter er bestur lýsti í öllum regnbogans litum. 
Hjarta hans tók kipp og kjarkurinn jókst. 


„Leikmenn - stígið á kústana!“ 


Harry steig upp á Nimbus 2000 kústinn sinn. 


Fröken Hooch blés hvellt í silfurflautuna. 


Fimmtán töfrakústar stigu hátt til lofts. Leikurinn var hafinn. 


„Angelina Johnson hjá Gryffindor hirðir tromluna umsvifalaust 
- hvílíkur sóknarmaður, þessi stúlka, og svo er hún líka falleg 


l 


„Jordan!“ 


„Afsakið, prófessor.“ 


Lee Jordan, vinur Weasleytvíburanna, var að lýsa leiknum 
undir ströngu eftirliti McGonagall prófessors. 


„Og hún á í harðri baráttu þarna uppi - góð sending til A liciu 
Spinnet, sem er nýjasta uppgötvun Olivers Woods. Hún sat á 
varamannabekknum á síðasta ári og ... nei, Slytherinliðið 
hefur náð troml unni ... Marcus Flint, fyrirliði Slytherin, nær 
tromlunni og geysist af stað. Hann flýgur eins og örn um loftið 
- hann ætlar að sk... nei, hann er stöðvaður glæsilega af 
Wood, gæslumanni Gryffindor, og Gryffindor nær tromlunni. 
Og þarna fer Katie Bell, sóknarmaður Gryffindor - hún dýfir 
sér af öryggi framhjá Flint - flýgur upp völlinn og - æ, æ, 
þetta hlýtur að hafa verið sárt - fær bylmingshögg á 
hnakkann frá rotara. Slytherin hirðir tromluna - hér kemur 
Adrian Pucey á fullri ferð í áttina að markinu en á honum 


lendir annar rotari - Fred eða George Weasley - ég sé ekki 


hvor - sló hann í áttina til Adrians, vel gert hjá varnarmanni 
Gryffindor. Angelina Johnson er aftur komin með tromluna - 
auður völlur framundan og hún flýgur af stað - geysist áfram 
- víkur sér undan ógnarhröðum rotara - markstangirnar eru 
framundan - áfram nú, Angelina - Bletchley gæslumaður 


tekur dýfu en missir af henni - Gryffindor skorar!“ 


Fagnaðarlæti stuðningsmanna Gryffindor fylltu kalt loftið en 
stunur og andvörp heyrðust frá áhangendum Slytherin. 


„Flytjið ykkur aðeins - lofið mér að komast.“ 


„Hagrid!“ 


Ron og Hermione þjöppuðu sér saman svo Hagrid gæti sest 
hjá þeim. 


„Ég er búinn að vera að fylgjast með úr kofanum mínum,“ 
sagði Hagrid og klappaði létt á gríðarlegan kíki sem hann 
hafði hangandi um hálsinn. „En það er ekki það sama og að 
vera inni í áhorfendahópnum. Hefur nokkuð borið á gullnu 


eldingunni ennþá?“ 


„Nei,“ sagði Ron. „Harry hefur ekki haft mikið að gera hingað 
til.“ 


„En ekki lent í vandræðum, það er út af fyrir sig ágætt,“ sagði 
Hagrid, lyfti upp sjónaukanum sínum og beindi honum til 


himins í áttina að deplinum sem hlaut að vera Harry. 


Hátt uppi yfir höfðum þeirra sveif Harry um leikvanginn og 
skimaði eftir gullnu eldingunni. Það var hluti af leikáætlun 
hans og Woods. 

„Hafðu hægt um þig þangað til þú kemur auga á eldinguna,“ 
hafði Wood sagt. „Við viljum ekki láta ráðast á þig fyrr en 
nauðsyn krefur.“ 


Þegar Angelina skoraði hafði Harry tekið nokkrar lykkjur í 
loftinu til að fá útrás fyrir gleði sína. Núna var hann aftur 
byrjaður að svipast um eftir eldingunni. Einu sinni þóttist 
hann sjá glampa á gull en það reyndist bara vera glampi frá 
armbandsúri annars Weasleybræðranna. Í annað sinn hafði 
rotari komið í veg fyrir hann eins og fallbyssukúla, en Harry 
hafði vikið sér undan og Fred Weasley hafði náð honum. 


„Er allt í lagi með þig, Harry?“ hrópaði hann um leið og hann 
þeytti rotaranum reiðilega að Marcusi Flint. 


„Slytherin er í sókn!“ Lee Jordan var að lýsa leiknum. „Pucey 
sóknarmaður sleppur undan tveimur roturum, báðum 
Weasleyb ræðrunum og Bell sóknarmanni. Hann þýtur í áttina 
að - bíðum við - var þetta gullna eldingin?“ 


Það barst kliður frá áhorfendabekkjunum. Adrian Pucey missti 
tromluna þegar hann var að skima aftur fyrir sig eftir gullnu 


eldingunni sem þaut framhjá vinstra eyra hans. 


Harry sá hana. Hann stakk sér í áttina að henni með hjartslátt 
af æsingi. Terence Higgs, leitari Slytherin, hafði líka komið 
auga á hana. Hlið við hlið þutu báðir leitararnir áleiðis að 
gullnu eldingunni. Allir sóknarmennirnir virtust hafa gleymt 
hvað þeir áttu að vera að gera, héngu í lausu lofti og fylgdust 
spenntir með. 


Harry var fljótari en Higgs. Hann sá litla, kringlótta boltann á 
fleygiferð framundan - hann herti flugið - 


Bang! Reiðiðskur heyrðist frá stuðningsliði Gryffindor á jörðu 
niðri. Marcus Flint hafði af ásettu ráði flogið í veg fyrir Harry 
og kústur Harrys tapaði áttum. Harry hélt í hann dauðahaldi. 


„Brot!“ æptu stuðningsmenn Gryffindor. 


Fröken Hooch átaldi Marcus Flint reiðilega og dæmdi 
Gryffindor aukakast að markinu. En í allri ringulreiðinni hafði 
gullna eldingin auðvitað látið sig hverfa. 


Niðri á pöllunum heyrðist í Dean Thomas: „Út af með hann, 
dómari - rautt spjald!“ 


„Þetta er ekki fótbolti, Dean,“ minnti Ron hann á. „Það er ekki 
hægt að senda fólk út af í Quidditchleik - og hvað er rautt 
spjald?“ En Hagrid var á sama máli og Dean. 


„Það ætti að breyta reglunum. Flint hefði getað fellt Harry til 
jarðar.“ 


Lee Jordan átti bágt með að gæta hlutleysis. „Jæja, eftir þetta 
augljósa og andstyggilega brot...“ „Jordan!“ sagði 
McGonagall prófessor aðvarandi. 


„Ég meina, eftir þetta viðbjóðslega brot ...“ 


„Jordan - Í síðasta sinn!“ 


„Allt í lagi - allt í lagi. Flint var nærri búinn að drepa leitara 
Gryffindor, sem gæti náttúrlega komið fyrir alla. Spinnet tekur 
vítið fyrir Gryffindor, og leikurinn heldur áfram - Gryffindor 
enn Í sókn.“ 


Það gerðist þegar Harry var að víkja sér undan öðrum rotara 
sem sveimaði hættulega nærri höfði hans. Það kom snöggur, 
ógnvekjandi slinkur á töfrakústinn hans. Eitt augnablik hélt 
hann að hann myndi detta. Hann greip þétt um kústinn með 
báðum höndum og fótum. Hann hafði aldrei upplifað neitt 
þvílíkt áður. 


Aftur kom slinkur. Það var eins og kústurinn væri að reyna að 
kasta honum af sér. En Nimbus 2000 ákveður ekki si-svona 
að kasta knapa sínum af baki. Harry reyndi að snúa við að 
marki Gryffindor og velti því fyrir sér hvort hann ætti að biðja 
Wood um að stöðva leikinn, en þá uppgötvaði hann að 
galdrakústurinn hans lét engan veginn að stjórn. Hann gat 
ekki snúið við. Hann gat ekki stýrt honum með neinu móti. 


Hann fór í sveigjum og beygjum í loftinu og annað veifið 
hentist hann svo ofsalega að Harry var nærri dottinn af baki. 


Lee var enn að lýsa leiknum. 


„Slytherin er í sókn - Flint með tromluna - fer fram úr Spinnet 
og Bell - rotari kýlir hann í andlitið - ég vona að hann hafi 
nefbrotnað - bara að grínast, prófessor - ó, nei, hann skorar 


fyrir S lytherin... 


Liðsmenn Slytherin fögnuðu. Enginn virtist taka eftir því hvað 
galdrak ústur Harrys hegðaði sér einkennilega. Hann bar 
Harry hærra upp í loftið frá leikvanginum með rykkjum og 
skrykkjum. 


„Hvað ætli Harry sé að gera?“ muldraði Hagrid. Hann 
einblíndi í kíkinn sinn. „Ef ég vissi ekki betur myndi ég halda 
að hann hefði misst stjórn á kústinum sínum. En það getur 
ekki verið.“ 


Allt í einu voru áhorfendur á öllum bekkjum farnir að benda á 
Harry. Galdrakústurinn hans var byrjaður að snúast í hringi 
svo Harry gat með naumindum hangið á baki. Svo tóku 
áhorfendur and köf. Galdrakústurinn hafði tekið svo snögga 


beygju að Harry hentist af baki en náði taki á kústinum með 
annarri hendi og hékk í lausu lofti. 


„Kom eitthvað fyrir kústinn þegar Flint svínaði á honum?“ 
hvíslaði Seamus. 


„Það getur ekki verið,“ sagði Hagrid skjálfraddaður. „Það á 
ekkert að geta truflað galdrakúst nema magnaður 
svartigaldur. Enginn krakki gæti farið þannig með Nimbus 
2000.“ 


Þegar Hagrid sleppti orðinu greip Hermione kíkinn hans en í 
stað þess að horfa upp til Harrys beindi hún honum í æsingi 
að áhorfendapöllunum. 


„Hvað ertu að gera?“ stundi Ron sem var orðinn grár í 
framan. 


„Ég vissi það,“ sagði Hermione með öndina í hálsinum. „Það 
er Snape - sjáðu.“ 


Ron þreif kíkinn. Snape var fyrir miðju á áhorfendapöllunum 
beint á móti þeim. Hann einblíndi á Harry og þuldi stöðugt 
eitthvað fyrir munni sér. 


„Hann er að gera eitthvað - hann er að leggja bölvun á 
kústinn,“ sagði Hermione. 


„Hvað eigum við að gera?“ 


„Láttu mig um það.“ 


Hermione var horfin áður en Ron gat sagt meira. Hann beindi 
kíkinum aftur að Harry. Galdrakústurinn hans skalf svo mikið 
að það var næstum ómögulegt fyrir hann að hanga á honum 
öllu lengur. Áhorfendur voru staðnir á fætur og fylgdust 
skelfingu lostnir með þegar Weasleybræðurnir komu fljúgandi 
og ætluðu að bjarga Harry með því að koma honum yfir á 
annan galdrakústinn sinn. En það gekk ekki því að í hvert 
skipti sem þeir nálguðust hann stökk kústurinn hans hærra 
upp Í loftið. Þeir lækkuðu flugið og hringsóluðu fyrir neðan 
hann. Þeir ætluðu augljóslega að reyna að grípa hann ef hann 
dytti. Marcus Flint náði tromlunni og skoraði fimm sinnum án 
þess að nokkur veitti því eftirtekt. 


„Áfram nú, Hermione,“ muldraði Ron örvæntingarfullur. 


Hermione hafði rutt sér braut yfir á áhorfendapallana þar sem 
Snape stóð og var nú á hraðri ferð eftir sætaröðinni fyrir 
neðan hann. Hún gaf sér ekki einu sinni tíma til að biðjast 
afsökunar þegar hún hrinti Quirrell prófessor beint á hausinn 
yfir næstu röð. Þegar hún var komin að Snape kraup hún 
niður, dró fram töfrasprotann sinn og hvíslaði nokkur vel valin 
orð. Skærir, bláir logar skutust út úr töfrasprotanum hennar 
að skikkjufaldi Snape. 


Snape var örlitla stund að átta sig á að hann stóð í ljósum 
logum. Hún heyrði skyndilegt óp og vissi þá að henni hafði 
tekist ætlunarverk sitt. Hún skóflaði eldinum aftur ofan í 
sultukrukkuna sem hún var með í vasanum og hraðaði sér til 
baka eftir áhorfendapallinum - Snape myndi aldrei komast að 
því hvað hafði gerst. 


Þetta dugði. Uppi í loftinu tókst Harry að klifra aftur upp á 
töfrakústinn sinn. 


„Neville - þér er óhætt að horfa!“ sagði Ron. Neville hafði 
setið síðustu fimm mínúturnar og snökt ofan í jakkann hans 
Hagrids. 


Harry stefndi á ofsahraða í átt til jarðar þegar áhorfendur sáu 
hann bera höndina upp að munninum eins og hann væri í 
þann veginn að kasta upp - hann lenti á fjórum fótum á 
jörðinni, hóstaði og eitthvað gyllt féll í hönd hans. 


„Ég er með gullnu eldinguna!“ hrópaði hann og veifaði henni 
yfir höfði sér. Leikurinn endaði í algerri upplausn. 


„Hann greip hana ekki - hann gleypti hana næstum því,“ 
nöldraði Marcus Flint eftir leikinn. En það breytti engu, Harry 
hafði ekki brotið neinar reglur og Lee Jordan tilkynnti 
niðurstöðurnar himinlifandi - Gryffindor hafði unnið leikinn 
með hundrað og sjötíu stigum gegn sextíu. Harry heyrði þó 
ekkert af þessu, því verið var að búa til sterkt te handa 
honum í kofa Hagrids. 


„Þetta var Snape,“ útskýrði Ron. „Við Hermione sáum hann. 
Hann var að leggja bölvun á kústinn þinn og hafði ekki af þér 


augun." 


„Bull og vitleysa,“ sagði Hagrid. Hann virtist ekki hafa heyrt 
brot af því sem gekk á við hliðina á honum á leiknum. „Hvers 
vegna skyldi Snape gera þvílíkt og annað eins?“ 


Harry, Ron og Hermione horfðu hvert á annað og veltu því 
fyrir sér hvað þau ættu að segja. Harry ákvað að segja honum 


sannleikann. 

„Ég komst að dálitlu um Snape,“ sagði hann Hagrid. „Hann 
reyndi að sleppa framhjá þríhöfða hundinum á 
hrekkjavökunni. Hundurinn beit hann. Við höldum að hann 
hafi verið að reyna að stela því sem hundurinn er að vakta.“ 
Hagrid missti teketilinn. 

„Hvernig veist þú um Hnoðra?“ spurði hann. 

„Hnoðra?“ 

„Já, ég á hann - keypti hann af grískum náunga sem ég hitti á 
kránni í fyrra. Ég lánaði Dumbledore hann til að halda vörð 


um...“ „Hvað?“ spurði Harry ákafur. 


„Svona - ekki þessar spurningar,“ sagði Hagrid hranalega. 
„Þetta er algert leyndarmál - þá vitið þið það.“ 


„En Snape er að reyna að stela því.“ 


„Bull og vitleysa,“ sagði Hagrid aftur. „Snape er kennari við 
skólann. Hann myndi aldrei gera neitt slíkt.“ 


„En af hverju reyndi hann þá að drepa Harry?“ hrópaði 
Hermione. Það var greinilegt að viðburðir dagsins höfðu 
breytt áliti hennar á Snape. 


„Ég þekki ill álög þegar ég sé þau, Hagrid. Ég er búin að lesa 
mér til um þau! Maður verður að halda augnsambandi og 
Snape deplaði ekki auga. Ég sá hann!“ 


„Og ég segi að þið hafið rangt fyrir ykkur!“ sagði Hagrid 
æstur. „Ég veit ekki af hverju töfrakústurinn hans Harrys lét 
svona en Snape myndi aldrei reyna að drepa nemanda! 
Hlustið nú á mig, öll þrjú! Þið eruð að skipta ykkur af hlutum 
sem koma ykkur ekkert við. Það er hættulegt. Þið skuluð 
hætta að hugsa um þennan hund og það sem hann stendur 
vörð um. Það er alfarið á milli Dumbledore prófessors og 
Nicolasar Flamel.“ 


„Aha!“ sagði Harry. „Svo það er einhver Nicolas Flamel 
flæktur í málið - eða hvað?“ 


Hagrid virtist helst langa til að bíta úr sér tunguna. 


Tólfti kafli 


Draumaspegillinn 


Jólin nálguðust. Morgun einn um miðjan desember vöknuðu 
nemendur Hogwartskóla upp við að allt var hulið snjó. 
Stöðuvatnið varð að svelli og Weasleytvíburunum var refsað 
fyrir að nota galdrabrögð á nokkra snjóbolta svo að þeir 
fylgdu Quirrell hvert fótmál, hoppandi og skoppandi á 
vefjarhettinum hans. Þær fáu uglur sem náðu að brjótast í 
gegnum veðurhaminn til þess að bera út póst þurftu að fara í 
aðhlynningu hjá Hagrid áður en þær gátu flogið aftur til 
eigenda sinna. 


Allir hlökkuðu til að komast í jólafrí. Setustofa Gryffindor og 
Stóri salurinn voru hlýir og notalegir staðir þar sem alltaf 
logaði í arninum. Á göngunum var aftur á móti ískalt og napur 
vindurinn gnauðaði í gluggum skólastofanna. Verstar af öllu 
voru kennslustundirnar hjá Snape prófessor niðri í dýflissunni, 
þar gátu þau séð sinn eigin andardrátt og reyndu af fremsta 
megni að halda sig nálægt heitum seiðpottunum. 


„Ég vorkenni þeim sem þurfa að eyða jólunum hérna í 
skólanum vegna þess að þeir eru ekki velkomnir heima,“ 
sagði Draco Malfoy eitt sinn í töfradrykkjatíma. 


Um leið og hann sagði þetta leit hann á Harry. Crabbe og 
Goyle flissuðu. Harry var önnum kafinn við að vigta malaðan 
hrygg úr ljónafiski og lést ekki taka eftir neinu. Eftir 
Quidditchleikinn hafði Draco verið jafnvel enn andstyggilegri 
en venjulega. Hann var svo fullur heiftar yfir að Slytherin 
skyldi hafa tapað að hann reyndi að fá alla til að hlæja að 
Harry með því að segja að breiðmynntur trjáfroskur myndi 
koma í hans stað í næsta leik. En hann komst fljótlega að því 
að engum þótti þetta fyndið vegna þess að Harry hafði vakið 
hrifningu allra þegar honum tókst að halda sér á baki á 
óstýrilátum kústinum. Þetta hafði gert Draco enn 
afbrýðisamari og reiðari þannig að nú var hann tekinn upp á 
því að minna Harry stöðugt á að hann ætti enga fjölskyldu. 


Það var satt, Harry ætlaði ekki á Runnaflöt í jólafríinu. 
McGonagall prófessor hafði í vikunni áður útbúið lista yfir þá 
nemendur sem ekki færu heim um jólin. Harry var efstur á 
þeim lista. Hann vorkenndi sjálfum sér ekki neitt; þetta yrðu 
líklega bestu jólin hans til þessa. Ron og bræður hans yrðu 


þarna líka vegna þess að Weasleyhjónin ætluðu að 
heimsækja Charlie í Rúmeníu. 


Eftir töfradrykkjatímann voru þau á leið upp úr dýflissunni 
þegar þau rákust á risastórt grenitré sem fyllti alveg út í 
ganginn. Undan neðstu greinunum mátti sjá tvo gríðarstóra 
fætur og mikið más og hvás sagði þeim að á bak við það væri 
Hagrid að finna. 


„Hæ, Hagrid, vantar þig aðstoð?“ spurði Ron og stakk höfðinu 


inn á milli greinanna. 


„Nei, takk, þetta er allt í lagi, Ron.“ 


„Mæri ykkur sama þó að þið færðuð ykkur?“ drafaði í Draco að 
baki þeim. „Ertu að reyna að vinna þér inn dálitla 
aukavasapeninga, Weasley? Þú vonast kannski eftir því að 
verða skógarvörður þegar þú ert búinn með skólann - kofinn 
hans Hagrids hlýtur að vera eins og höll í samanburði við það 
sem fjölskylda þín hefur átt að venjast.“ Ron stökk á Draco í 
sömu andrá og Snape birtist í stiganum. 


„Ron!“ 


Ron sleppti takinu á skikkju Dracos. 


„Honum var ögrað, Snape prófessor,“ sagði Hagrid og stakk 
skeggjuðu andlitinu út á milli greinanna. „Draco talaði niður! 
ægj andi um fjölskyldu hans.“ 


„Hver sem ástæðan er, þá er þetta brot á reglum 
Hoqwartskólans, Hagrid,“ sagði Snape silkimjúkri röddu. 
„Fimm stig verða dregin af Gryffindor og þakkaðu fyrir að þau 
eru ekki fleiri, Ron. Jæja, af stað með ykkur.“ 


Draco, Crabbe og Goyle tróðu sér framhjá trénu og reyndu að 
brjóta eins margar greinar og þeir gátu í leiðinni. Furunálar 
dreifðust út um allt gólf og þeir glottu illkvittnislega. 


„Ég skal sko ná mér niðri á honum,“ hvæsti Ron og gnísti 
tönnum. „Einn góðan veðurdag tekst mér það ...“ 


„Ég hata þá báða,“ sagði Harry, „bæði Draco og Snape.“ 
„Svona, svona, hvar er góða skapið? Það eru að koma jól,“ 


sagði Hagrid. „Ég veit: Af hverju komið þið ekki með mér upp 
í Stóra sal og sjáið hvað búið er að skreyta hann fallega?“ 


Öll þrjú fylgdu þau Hagrid og trénu upp í Stóra salinn þar sem 
McGonagall og Flitwick voru að leggja síðustu hönd á 
skreytingarnar. 


„Ó, þarna kemur Hagrid loksins með síðasta tréð - myndirðu 
vilja setja það þarna í hornið?“ 


Salurinn var stórfenglegur. Kristþyrnir og mistilteinn héngu í 
sveigum á veggjunum og að minnsta kosti tólf risastór jólatré 
stóðu víðs vegar um salinn. Á sumum stirndi á agnarsmá 
grýlukerti en önnur voru uppljómuð af hundruðum kertaljósa. 


„Hvað er langt þangað til þið komist í frí?“ spurði Hagrid. 


„Bara einn dagur,“ svaraði Hermione. „Það minnir mig á eitt - 
Harry, Ron, það er bara hálftími í hádegismatinn. Við ættum 
að drífa okkur á bókasafnið.“ 


„Já, það er satt,“ sagði Ron og sleit augun af Flitwick 
prófessor. Út úr töfrasprotanum hans spruttu gylltar kúlur 
sem hann hengdi á greinar nýja trésins. 


„Bókasafnið?“ sagði Hagrid og elti þau út úr salnum. „Svona 
rétt fyrir fríið? Þið eruð aldeilis áhugasamir nemendur, það 
verð ég að segja!“ 


„Ja, við erum nú ekki að fara að læra,“ sagði Harry glaðlega. 
„Alveg síðan þú minntist á Nicolas Flamel höfum við reynt að 
komast að því hver hann er.“ 


„Ha?“ Hagrid var brugðið. „Heyrið mig nú - ég sagði ykkur að 
gleyma þessu. Ykkur varðar ekkert um það sem hundurinn er 
að vakta.“ 


„Okkur langar bara að vita hver Nicolas Flamel er. Það er allt 
og sumt,“ sagði Hermione. 


„Nema þú viljir segja okkur það og spara okkur ómakið,“ 
bætti Harry við. „Við erum þegar búin að fara í gegnum 
ógrynni af bókum en það er hvergi á hann minnst - gefðu 
okkur örlitla vísbendingu - ég er viss um að ég hef einhvers 
staðar rekist á nafnið hans.“ „Ég segi ekki orð ...“ sagði 
Hagrid ákveðinn. 


„Þá komumst við bara að þessu sjálf,“ sagði Ron. Svo flýttu 
þau sér á bókasafnið og skildu Hagrid eftir óánægðan á svip. 


Allt frá því að Hagrid missti nafn Flamels út úr sér höfðu þau 
pælt í gegnum ótal bækur í leit að upplýsingum um hann. 
Hvernig áttu þau annars að komast að því hverju Snape var 
að reyna að stela? Vandamálið var að þau vissu ekki hvar þau 
áttu að byrja. Þau höfðu ekki hugmynd um hvað Flamel gæti 
hafa afrekað til þess að vera nefndur í bók. Nafnið hans var 
hvorki í Frægustu galdramenn tuttugustu aldarinnar né 
Athyglisverðustu töframenn okkar tíma. Það var heldur ekki 
að finna í Mikilvægar galdrauppgötvanir eða Rannsóknir á 
nútíma fjölkynngi. Stærð bókasafnsins auðveldaði ekki verkið; 
þar voru þúsundir bóka, mörg hundruð þröngar raðir af 
bókahillum. 


Hermione bjó til lista yfir efni og titla sem hún hafði ákveðið 
að athuga kerfisbundið en á meðan skálmaði Ron meðfram 
hillustæðum og dró út eina og eina bók af handahófi. Harry 
rölti yfir í lokuðu deildina. Hann hafði á tilfinningunni að 
Flamel væri í einhverri af bókunum þar. Því miður þurfti 
skriflegt leyfi frá kennara til þess að fá að leita í þeim bókum 
og hann vissi að það fengi hann ekki. Þarna voru bækur um 
öfluga svartagaldra sem kennararnir myndu aldrei kenna 


nemendum sínum í skólanum. Þær voru einungis lesnar af 


elstu nemendunum sem voru að læra um varnir gegn myrku 


öflunum. 


„Að hverju ert þú að leita, drengur minn?“ 


„Engu,“ svaraði Harry. 


Bókasafnsvörðurinn, fröken Pince, otaði að honum ryk kúst 


inum. 


„Pá ættirðu að koma þér burt úr þessari deild. Svona - burt 
með þig!“ 


Harry yfirgaf bókasafnið og bölvaði sjálfum sér fyrir að hafa 
ekki verið fljótari að hugsa upp einhverja sögu. Hann, Ron og 
Hermione höfðu ákveðið að ráðfæra sig ekki við fröken Pince. 
Þau voru viss um að hún gæti sagt þeim hvar Flamel væri að 
finna en vildu ekki eiga á hættu að Snape frétti af 


fyrirspurnum þeirra. 


Harry fór fram á gang og beið eftir hinum. Kannski höfðu þau 
fundið eitthvað. Honum þótti það reyndar frekar ólíklegt. Nú 
voru þau búin að leita í tvær vikur og höfðu enn ekkert 
fundið. Það var svo sem ekki að undra því að eini tíminn sem 


þeim gafst til leitar voru örfáar stundir utan skólatíma. Þau 
þurftu að fá næði til að fara í gegnum bókasafnið án þess að 
hafa fröken Pince hangandi yfir sér. Fimm mínútum síðar 
komu Ron og Hermione. Þau hristu höfuðið. Það var ekki 
annað að gera en að fara Í mat. 


„Þið haldið áfram að leita á meðan ég er í burtu, er það ekki?“ 
sagði Hermione. „Þið sendið mér uglu ef þið uppgötvið 
eitthvað.“ 


„Og þú gætir spurt foreldra þína hvort þeir kannist við 
Flamel,“ sagði Ron. „Það ætti að vera óhætt að spyrja þau.“ 


„Alveg örugglega. Þau eru bæði tannlæknar,“ sagði 
Hermione. 


Í jólafríinu skemmtu Harry og Ron sér allt of vel til þess að 
velta Flamel mikið fyrir sér. Þeir höfðu svefnsalinn út af fyrir 
sig og setustofan var yfirleitt mannlaus. Þeir drógu mýkstu 
hægindastólana að arninum og ristuðu allt mögulegt á 
steikarpinnum - brauð, skonsur, sykurpúða - og lögðu á ráðin 
um hvernig þeir gætu látið reka Draco. Þeir skemmtu sér 
konunglega þrátt fyrir að flestar hugmyndirnar væru 
fullkomlega óraunhæfar. 


Ron var byrjaður að kenna Harry galdraskák. Hún var næstum 
alveg eins og Muggaskák nema að taflmennirnir voru lifandi. 
Þetta var næstum eins og að vera liðsforingi að stjórna 
herdeild í alvöru bardaga. Taflmennirnir hans Rons voru mjög 
gamlir og illa farnir. Eins og aðrar eigur sínar hafði hann erft 
þá frá öðrum fjölskyldumeðlimi - í þessu tilviki afa sínum. 
Gömlu taflmennirnir voru síður en svo dauðir úr öllum æðum. 
Ron þekkti þá svo vel að hann gat alltaf séð hvað þeir vildu 
að hann gerði. 


Harry tefldi með skákmönnum sem Seamus Finnegan hafði 
lánað honum og þeir treystu honum engan veginn. Hann var 
enn dálítið óöruggur svo að þeir æptu í sífellu til hans skipanir 
og ráðleggingar sem var mjög truflandi: „Ekki senda mig 
þangað, sérðu ekki riddarann hans? Sendu hann frekar, við 


getum alveg verið án hans.“ 


Kvöldið fyrir jóladag skreið Harry í rúmið fullur tilhlökkunar. 
Hann sá fyrir sér notalegan dag með góðum mat við arininn. 
Hann hafði ekkert leitt hugann að jólagjöfum og átti alls ekki 
von á því að fá neinar. Samt var lítil hrúga af pökkum við 
fótagaflinn það fyrsta sem hann sá þegar hann vaknaði 


snemma næsta morgun. 


„Gleðileg jól,“ sagði Ron syfjulega þegar Harry skreiddist fram 
úr rúminu og fór í sloppinn sinn. 


„Sömuleiðis,“ sagði Harry. „Varstu búinn að sjá þetta? Ég fékk 
gjafir!“ 


„Mið hverju bjóstu? Rófum?“ sagði Ron og sneri sér að 


gjafahrúgunni sinni sem var mun stærri en Harrys. 


Harry tók upp efstu jólagjöfina. Henni var pakkað inn í 
þykkan, brúnan pappír og þvert yfir hana var hripað: Til 
Harrys frá Hagrid. Inni í pakkanum var gróflega útskorin 
tréflauta. Hagrid hafði greinilega búið hana til sjálfur. Harry 
blés í hana - hún hljómaði dálítið eins og ugluvæl. 


Í öðrum mjög litlum pakka var bréfmiði. 
Við fengum skilaboðin frá þér og látum jólagjöfina þína fylgja 
með. Frá Vernoni frænda og Petuniu frænku. Við miðann var 


límdur fimmtíu skildinga peningur. 


„En hugulsamt,“ sagði Harry. 


Ron var stórhrifinn af peningnum. 


„En furðulegt!“ sagði hann. „Vá, hvað hann er skrítinn í 
laginu! Er þetta alvöru peningur?“ 


„Pú mátt eiga hann,“ sagði Harry og hló að hrifningu Rons. 
„Þetta voru gjafirnar frá Hagrid og frænda mínum og frænku - 
frá hverjum geta hinar þá verið?“ 


„Ég held að ég viti frá hverjum þessi er,“ sagði Ron og 
roðnaði örlítið þegar hann benti á linan og krumpaðan pakka. 
„Mömmu. Ég sagði henni að þú byggist ekki við að fá neinar 
gjafir og - ó, nei,“ andvarpaði hann, „hún hefur prjónað á þig 
Weasleypeysu.“ 


Harry hafði rifið upp pakkann og í ljós kom þykk, 
smaragðsgræn, handprjónuð peysa og full askja af 
heimalöguðum karamellum. 


„Hún prjónar á okkur peysu á hverju ári,“ sagði Ron og opnaði 
sinn, „og mín er alltaf dumbrauð.“ 


„En hvað þetta var fallegt af henni,“ sagði Harry og stakk upp 
Í sig karamellu. Hún var mjög bragðgóð. 


Næsta gjöf innihélt einnig sælgæti - stóran pakka af 
súkkulaðifroskum frá Hermione. 


Nú var ein jólagjöf eftir. Harry tók hana upp og þreifaði á 
henni. Hún var mjög létt. Hann opnaði hana. 


Eitthvað dúnmjúkt og silfurgrátt rann niður á gólf og lá þar í 
glitrandi fellingum. Ron tók andköf. 


„Ég hef heyrt um þetta,“ sagði hann andaktugur og missti 
kassann með fjöldabragðbaununum frá Hermione. „Ef þetta 
er það sem ég held að það sé - þá er þetta mjög sjaldgæft og 
mjög verðmætt.“ 


„Hvað er þetta?“ 


Harry tók silfurlitt klæðið upp af gólfinu. Það var skrítið 
viðkomu - næstum eins og efni ofið úr vatni. 


„Þetta er huliðsskikkja,“ sagði Ron lotningarfullur. „Ég er viss 
um það - farðu í hana.“ 


Harry fleygði skikkjunni yfir axlirnar á sér og Ron hrópaði upp 
yfir sig. 


„Það er rétt! Líttu á sjálfan þig!“ 


Harry leit niður á fæturna á sér en þeir voru horfnir. Hann 
hljóp að speglinum. Í stað venjulegrar spegilmyndar hans sást 
nú bara höfuðið og það virtist svífa í lausu lofti. Aðrir hlutar 
líkamans voru ósýnilegir. Hann dró skikkjuna yfir höfuðið og 
spegilmyndin hvarf algerlega. 


„Það fylgir miði!“ sagði Ron skyndilega. „Það datt miði á 
gólfið!“ 


Harry dró af sér skikkjuna og tók upp miðann. Á honum stóð 
skrifað með ókunnri, hlykkjóttri skrift: 


Faðir þinn skildi hana eftir í minni vörslu áður en hann dó. 


Það er kominn tími til að skila henni aftur til þín. Notaðu hana 
rétt. Bestu óskir um gleðileg jól. 


Það var engin undirskrift. Harry starði á miðann. Ron var að 
dást að skikkjunni. 


„Ég gæfi allt fyrir svona skikkju,“ sagði hann. „Allt. Hvað er 
að?“ 


„Ekkert,“ sagði Harry. Honum leið mjög undarlega. Hver hafði 
sent honum skikkjuna? Hafði hún virkilega tilheyrt föður 


hans? 

Áður en hann náði að segja eða hugsa fleira var hurðinni 
svipt upp og George og Fred Weasley komu hlaupandi inn. 
Harry faldi huliðsskikkjuna í skyndi. Hann langaði ekki að 
deila henni með neinum alveg strax. 

„Gleðileg jól!“ 


„Nei, sjáðu - Harry hefur líka fengið Weasleypeysu!“ 


Fred og George voru klæddir bláum peysum. Á annarri var 
stórt gult F á bringunni og á hinni var G. 


„Peysan hans Harrys er samt flottari en okkar,“ sagði Fred og 
hélt peysunni á lofti. „Hún vandar sig greinilega meira þegar 
hún er ekki að prjóna á einhvern í fjölskyldunni.“ 


„Af hverju ert þú ekki í þinni, Ron?“ spurði George. „Svona, 
farðu í hana. Hún er bæði hlý og mjúk.“ 


„Ég hata dumbrautt,“ andvarpaði Ron um leið og hann klæddi 


sig Í peysuna. 


„Það er enginn bókstafur á þinni,“ varð George að orði. „Það 
er líklega vegna þess að hún veit að þú manst nafnið þitt. En 
við erum samt ekkert heimskir - við vitum vel að við heitum 
Gred og Forge.“ „Hvaða læti eru þetta?“ 


Percy Weasley stakk höfðinu inn um dyragættina með 
vandlætingarsvip. Hann var greinilega líka hálfnaður með að 
opna gjafirnar því að hann hélt á þykkri, heimaprjónaðri 
peysu á handleggnum. Fred hljóp til hans og greip hana. 


„U fyrir umsjónarmanninn! Klæddu þig í hana, Percy. Við erum 
allir í okkar. Harry fékk meira að segja eina.“ 


„Ég - vil það - ekki,“ heyrðist óskýrt í Percy þegar tvíburarnir 
toguðu peysuna yfir höfuðið á honum og skekktu gleraugun á 
nefinu á honum í látunum. 


„Og þú færð ekki að sitja við umsjónarmannaborðið í dag,“ 
sagði George. „Jólin eru fjölskylduhátíð.“ 


Svo lyftu þeir Percy allir fjórir og báru hann af stað á grúfu 
með handleggina fjötraða innan í peysubolnum. 


Aldrei hafði Harry upplifað annan eins jólamálsverð. Borðið 
svign aði undan feitum, steiktum kalkúnum, fjöllum af 
bökuðum og soðnum kartöflum, fötum af smjörsteiktum 
baunum, silfurskálum með þykku soði og trönuberjasósu - og 
stöflum af galdraknöllum var raðað eftir endilöngu borðinu. 
Þessi knöll líktust í engu lítilmótlegum knöllum Mugganna 
sem Í voru lítil plastleikföng og tuskulegir pappírshattar. Harry 
og Fred toguðu í galdraknall sem sprakk með 
fallbyssudrunum og umlukti þá alla bláum reyk. Glæsilegur 
sjóliðsforingjahattur og nokkrar lifandi, hvítar mýs komu út úr 
reyknum. Við háborðið hafði Dumbledore skipt á uppmjóum 
galdrahattinum sínum fyrir blómamynstraða kjusu og hló 
glaðlega að brandara sem Flitwick prófessor var nýbúinn að 
lesa upp fyrir hann. 


Á eftir kalkúninum var borinn fram flamberaður jólabúðingur. 
Percy braut næstum í sér tönn þegar hann beit í silfursikku 
sem falin var í skammtinum hans. Harry sá að Hagrid varð 
sífellt rjóðari í framan eftir því sem vínglösunum fjölgaði. 
Harry missti andlitið þegar hann rak McGonagall 
rembingskoss á vangann og hún flissaði og roðnaði um leið 
og uppmjór hatturinn hennar rann út á hlið. 


Þegar Harry stóð loks upp frá borðum var hann klyfjaður alls 
konar hlutum úr knöllunum. Þar á meðal voru pakki af 
ósprengjanlegum, sjálflýsandi blöðrum, vörturæktunargræjur 
og glænýtt sett af galdrataflmönnum. Hvítu mýsnar voru 
stokknar í allar áttir og Harry hafði það óþægilega á 
tilfinningunni að þær myndu enda sem jólamatur hjá frú 


Norris. 


Harry og Weasleybræðurnir áttu ánægjulegt síðdegi í 
ærslafullu snjókasti fyrir framan kastalann. Þegar þeir sneru 
aftur í setustofu Gryffindor, kaldir, blautir og móðir, langaði 
Harry að vígja nýju taflmennina sína. Ron malaði hann en 
Harry var viss um að sér hefði gengið betur ef Percy hefði 
ekki verið svona ákafur í að hjálpa honum. 


Eftir tesopa, kalkúnasamlokur, skonsur og jólaköku voru allir 
of saddir og syfjaðir til annars en að sitja og fylgjast með 

Percy elta Fred og George út um alla Gryffindorvistina vegna 
þess að þeir höfðu stolið af honum umsjónarmannsnælunni. 


Þetta var besti jóladagur sem Harry hafði upplifað. Samt hafði 
eitthvað verið að naga hann allan daginn. Það var ekki fyrr en 
hann var lagstur upp í rúm sem hann gerði sér grein fyrir 

hvað það var; það var huliðsskikkjan og dularfulli sendandinn. 


Þegar Ron skreið upp Í rúm, fullur af kalkúnakjöti og jólaköku, 
var ekkert sem gat mögulega haldið fyrir honum vöku. Hann 
var byrjaður að hrjóta skömmu eftir að hann hafði dregið 
tjöldin fyrir himinsængina. Harry hallaði sér aftur á móti yfir 


rúmstokkinn og dró skikkjuna undan rúminu. 


Faðir hans... Faðir hans hafði átt hana. Hann lét efnið renna á 
milli iingranna; það var mýkra en silki og létt eins og loft. 
Notaðu hana rétt, hafði staðið á miðanum. 


Hann varð að prófa hana aftur. Hann renndi sér fram úr 
rúminu og sveipaði um sig skikkjunni. Hann leit niður og í 
staðinn fyrir fætur sá hann bara mánaskin og skugga. Það var 
skrítin tilfinning. 


Notaðu hana rétt. 


Allt í einu var Harry glaðvakandi. Í þessari skikkju stóðu allar 
dyr skólans honum opnar. Eftirvæntingin þaut um æðar hans 
þar sem hann stóð í myrkrinu og þögninni. Hann gæti farið 
hvert sem hann vildi og Filch myndi aldrei uppgötva það. 


Ron umlaði upp úr svefninum. Ætti Harry að vekja hann? 
Eitthvað hélt aftur af honum - skikkja föður hans - hann 
langaði að vera einn í fyrsta skiptið sem hann bæri hana. 


Hann læddist út úr svefnsalnum, niður stigana, inn í 
setustofuna og klifraði í gegnum gatið á bak við málverkið. 


„Hver er þar?“ skrækti feita konan. Harry sagði ekki orð. 
Hann gekk hratt eftir ganginum. 


Hvert átti hann að fara? Hann nam staðar og hugsaði málið. 
Hjartað barðist í brjósti hans. Þá fékk hann skyndilega 
hugdettu. Lokaða deildin á bókasafninu. Hann gæti lesið það 
sem hann vildi. Og hann hefði nægan tíma til að komast að 
því hver Nicolas Flamel væri. Hann gekk af stað og vafði 
skikkjunni þéttar að sér. 


Bókasafnið var koldimmt og draugalegt. Harry kveikti á lugt 
til þess að rata meðfram bókahillunum. Lugtin virtist svífa í 
lausu lofti og þrátt fyrir að Harry fyndi fyrir henni í hendinni 
vakti þessi sjón honum óhug. 


Lokaða deildin var innst í bókasafninu. Hann steig varlega yfir 
reipið sem aðskildi hana frá aðalsafninu og hélt lugtinni hátt 
til þess að geta lesið titlana á bókunum. 


Það var ekki mikið á þeim að græða. Flagnaðir og upplitaðir 
gullstafirnir mynduðu orð sem voru á tungumáli sem Harry 
þekkti ekki. Sumar bókanna höfðu alls engan titil. Á einni 
kápunni var dökkur blettur sem minnti óhugnanlega mikið á 
þornað blóð. Hárin risu í hnakkanum á Harry; ef til vill var það 
bara ímyndun en honum fannst eins og hann heyrði lágvært 
hvísl úr bókunum. Það var eins og þær vissu að hann hefði 
ekki leyfi til að vera þarna. 


Hann varð að byrja einhvers staðar. Hann lagði lugtina 
varlega frá sér og leitaði í neðstu hillunum að bók sem liti út 
fyrir að vera áhugaverð. Hann rak augun í stórt, svart og 
silfurlitt leðurbindi. Hann dró níðþunga bókina út með 
erfiðismunum, lagði hana yfir hné sér og opnaði. 


Hryllilegt, nístandi óp rauf kyrrðina - bókin var að öskra! 
Harry skellti henni aftur, en ópið hélt áfram í einum skerandi, 
viðstöðulausum, ærandi tóni. Hann hrökklaðist aftur á bak og 
velti lugtinni um koll. Það slokknaði samstundis á henni. 
Skelfingu lostinn heyrði hann fótatak nálgast úr anddyrinu. 
Hann stakk öskrandi bókinni aftur í hilluna og hljóp af stað 
eins og hann ætti lífið að leysa. Hann rakst næstum á Filch í 
dyragættinni. Hann starði í gegnum Harry, litlausum, 
tryllingslegum augum. Harry smeygði sér örsnöggt undir 
útréttan handlegg hans og þaut eins og elding eftir ganginum 
en ópin úr bókinni glumdu enn í eyrum hans. Skyndilega 
stansaði hann fyrir framan stór herklæði. Í flýtinum hafði 
hann gleymt að veita því athygli í hvaða átt hann stefndi. 
Kannski var það myrkrið, en í augnablikinu hafði hann ekki 
hugmynd um hvar í kastalanum hann var staddur. Hann vissi 
að það voru brynjur nálægt eldhúsinu, en það var að minnsta 


kosti fimm hæðum neðar. 


„Þú baðst mig um að koma beint til þín, prófessor, ef einhver 
væri að flækjast um á næturnar! Nú hefur einhver verið á 
bókasafninu - í lokuðu deildinni.“ 


Harry fannst blóðið frjósa í æðum sér. Filch hlaut að vita um 
styttri leið fyrst hann var kominn svona fljótt. Mjúk, 
smjaðursleg rödd hans færðist nær og Harry til enn meiri 
skelfingar var það Snape sem svaraði. 


„Lokuðu deildinni? Þá getur hann varla verið langt undan. Við 


náum honum örugglega.“ 


Harry stóð sem negldur niður þegar Filch og Snape komu fyrir 
hornið. Þeir gátu auðvitað ekki séð hann, en gangurinn var 
þröngur og ef þeir kæmu mikið nær myndu þeir rekast á hann 
- skikkjan breytti bara ásýndinni, ekki efninu. 


Hann hörfaði eins hljóðlega og hann gat. Á vinstri hönd sá 
hann dyr sem stóðu í hálfa gátt. Þær voru hans eina von. 
Hann smeygði sér inn, hélt niðri í sér andanum og reyndi að 
koma ekki við hurðina. Honum til mikils léttis tókst honum að 
skjóta sér inn í herbergið án þess að þeir yrðu hans varir. 
Mennirnir tveir gengu framhjá dyrunum. Harry hallaði sér upp 
að veggnum, dró djúpt andann og hlustaði á fótatak þeirra 
fjarlægjast. Þar skall hurð nærri hælum. Það leið nokkur stund 
áður en hann gat virt fyrir sér herbergið sem hann hafði falið 


sig Í. 


Það leit út eins og ónotuð kennslustofa. Hann greindi dökkar 
útlínur borða og stóla sem staflað var upp meðfram 
veggjunum og þarna stóð ruslafata sem snúið hafði verið á 
hvolf. Eitthvað annað stóð líka skorðað upp við vegginn - 
eitthvað sem ekki virtist eiga heima í kennslustofu. Það var 
eins og því hefði verið komið fyrir þarna tímabundið. 


Þetta var glæsilegur spegill. Hann stóð á tveimur ljónsfótum í 
gylltum, útskornum ramma og var svo hár að hann náði frá 
gólfi og upp í loft. Harry kom auga á útskorna áletrun yfir 
speglinum: Rár þutspyý draní þrud lehtti þtild naik kein ýsgé. 


Ótti hans dvínaði nú þegar ekki heyrðist lengur í Filch og 
Snape. Harry færði sig nær speglinum og langaði að sjá 
huliðsskikkjuna hylja sig einu sinni enn. Hann stillti sér upp 


fyrir framan hann. 


Hann greip um munninn til að halda aftur af ópinu. Hann 
snarsneri sér við. Hjarta hans barðist mun hraðar núna en 
þegar bókin byrjaði að öskra - hann hafði ekki aðeins séð 
sjálfan sig í speglinum heldur heilan hóp af fólki sem stóð 
fyrir aftan hann. 


En herbergið var mannlaust. Hann sneri sér andstuttur að 


speglinum aftur. 


Þarna var spegilmynd hans, hvít og hræðsluleg, og á bak við 
hann stóðu að minnsta kosti tíu aðrir. Harry leit um öxl - en 
þar var enginn. Eða voru þau kannski ósýnileg líka? Var hann 
ef til vill staddur í herbergi fullu af ósýnilegu fólki og 
spegillinn sýndi þrátt fyrir það spegilmynd þess? 


Hann leit aftur í spegilinn. Kona sem stóð beint fyrir aftan 
spegilmynd hans brosti og veifaði. Hann teygði höndina aftur 
fyrir sig en þar var ekkert. Ef hún væri raunverulega þarna 
hefði hann fundið fyrir henni. Spegilmyndir þeirra stóðu svo 
þétt saman en þar var ekkert nema loftið - hún og allir hinir 
voru aðeins til í speglinum. 


Hún var mjög falleg. Hárið var dökkt og rauðleitt og augun - 
augun í henni eru alveg eins og mín, hugsaði Harry og 
mjakaði sér nær speglinum. Skærgræn - nákvæmlega eins í 
laginu - en þá tók hann eftir því að hún var grátandi. Hún 
brosti en grét um leið. Hár og grannur, dökkhærður maður 
stóð við hliðina á henni. Hann lagði handlegginn um axlirnar á 
henni. Hann var með gleraugu og úfið hár. Hárið var strítt í 
hnakkanum eins og á Harry. 


Harry stóð svo þétt upp við spegilinn að nefið á honum snerti 


næstum glerið. 
„Mamma?“ hvíslaði hann. „Pabbi?“ 


Þau horfðu bara á hann, brosandi. Hægt og rólega skoðaði 
Harry hin andlitin í speglinum. Hann sá fleiri græn augu lík 
sínum eigin, nef eins og hans og meira að segja lítinn, 
gamlan mann með hné sem litu út fyrir að vera alveg jafn 
beinaber og hans sjálfs - Harry sá nú fjölskyldu sína í fyrsta 
skipti. 


Potterfjölskyldan brosti og veifaði til Harrys og hann starði 
áfjáður á móti. Hann lagði lófana flata upp að glerinu eins og 
hann vonaðist til að detta í gegnum það og komast til þeirra. 
Hann fylltist gleði en fann jafnframt til yfirþyrmandi sorgar. 


Hann gerði sér enga grein fyrir hversu lengi hann stóð þarna. 
Spegilmyndirnar hurfu ekki og hann horfði á þau þar til hljóð í 
fjarska kom honum aftur til sjálfs sín. Hann gat ekki staðið hér 
lengur; hann varð að koma sér aftur í svefnsalinn. Hann sleit 
augun af andliti móður sinnar og hvíslaði: „Ég kem aftur.“ 
Síðan flýtti hann sér í burtu. 


„Þú hefðir getað vakið mig,“ sagði Ron sár. 


„Þú getur komið með í kvöld. Ég ætla aftur og þá get ég sýnt 
þér spegilinn.“ 


„Mig langar að sjá mömmu þína og pabba,“ sagði Ron ákafur. 


„Og mig langar að sjá fjölskylduna þína, alla meðlimi 
Weasleyfjölskyldunnar. Þá getur þú sýnt mér eldri bræður 
þína og alla hina.“ 


„Pú getur alltaf séð þá,“ sagði Ron. „Þú kemur bara með mér 
heim í sumar. Kannski sýnir spegillinn bara dáið fólk. Það var 
synd að þú skyldir ekki finna neitt um Nicolas Flamel. Fáðu 
þér beikon eða eitthvað, þú hefur ekki snert matinn þinn.“ 


Harry hafði enga matarlyst. Hann hafði séð foreldra sína og 
fengi að sjá þau aftur í kvöld. Hann hafði næstum gleymt 
Flamel. Það virtist svo léttvægt núna. Hvaða máli skipti 
hverju þríhöfða hundurinn vakti yfir? Og hverjum væri ekki 
sama þó að Snape stæli því? 


„Er allt í lagi með þig?“ spurði Ron. „Þú ert svo skrítinn á 
svipinn.“ Harry óttaðist mest að honum tækist ekki að finna 
spegilherbergið aftur. Þeir komust ekki leiðar sinnar jafn hratt 
næstu nótt þar sem þeir voru tveir undir skikkjunni. Þeir 
reyndu að fara sömu leið og Harry frá bókasafninu og að 
ganginum með herklæðunum. En þeir ráfuðu um dimma 


ranghalana í að minnsta kosti klukkustund án árangurs. 


„Ég er að frjósa,“ sagði Ron. „Hættum þessu og snúum við.“ 


„Nei!“ hvæsti Harry. „Ég veit að það er hérna einhvers 
staðar.“ Þeir hittu engan nema draug hávaxinnar nornar sem 
sveif framhjá þeim í gagnstæða átt. Ron var farinn að stynja 
vegna þess að fæturnir á honum voru orðnir tilfinningalausir 
af kulda þegar Harry kom skyndilega auga á herklæðin. 


„Það er hér - já, þetta er staðurinn!“ 


Þeir opnuðu dyrnar upp á gátt. Harry fleygði af sér skikkjunni 
og hljóp að speglinum. 


Þarna voru þau. Mamma hans og pabbi ljómuðu af gleði 
þegar þau sáu hann. 


„sérðu?“ hvíslaði Harry. 

„Ég sé ekki neitt.“ 

„Horfðu vel! Sjáðu þau öllsömul ... sérðu hvað þau eru mörg!“ 
„Ég sé engan nema þig.“ 

„Kannski stendurðu ekki á réttum stað. Komdu og stattu hjá 
mér.“ Harry færði sig þannig að Ron stóð beint fyrir framan 
spegilinn. Nú sá hann fjölskyldu sína ekki lengur, aðeins 
spegilmyndina af Ron í náttfötunum. 

En Ron starði agndofa á spegilmynd sína. 

„Sjáðu mig!“ sagði hann. 


„Sérðu fjölskylduna þína standa í kringum þig?“ 


„Nei - ég er einn - en ég er breyttur - eldri - ég er orðinn 
umsjónarmaður!“ 


„Ha?“ 


„Já - ég er með samskonar nælu og Percy - og ég held á 
heimavistarbikarnum og Quidditchbikarnum - ég er líka 
fyrirliði Quidditch liðsins!“ 


Ron gat loks slitið sig frá þessari stórkostlegu sýn og leit 
spenntur á Harry. 


„Heldurðu að spegilinn sýni manni framtíðina?“ 


„Hvernig gæti hann gert það? Allir í fjölskyldunni minni eru 
dánir - leyfðu mér að sjá...“ 


„Þú hafðir hann út af fyrir þig alla síðastliðna nótt. Leyfðu mér 
að standa hérna aðeins lengur.“ 


„Þú heldur bara á Quidditchbikarnum. Hvað er svona 
merkilegt við það? Mig langar að sjá foreldra mína.“ 


„Ekki ýta mér...“ 


Skyndilegur hávaði frammi á ganginum batt enda á rifrildið. 
Þeir höfðu ekki gert sér grein fyrir hversu hátt þeir töluðu. 


„Fljótur!“ 


Ron fleygði huliðsskikkjunni yfir þá í sömu mund og lýsandi 
augu frú Norris birtust í dyragættinni. Ron og Harry stóðu 
grafkyrrir og hugsuðu báðir það sama: Virkaði skikkjan á 
ketti? Eftir heila eilífð sneri hún loks við og fór. 


„ið getum ekki verið hérna áfram, hún gæti verið að ná í 
Filch. Ég er viss um að hún heyrði í okkur. Komdu.“ Og Ron 
togaði Harry af stað. 

Næsta morgun lá snjórinn enn eins og þykk sæng yfir öllu. 
„iltu tefla, Harry?“ spurði Ron. 

„Nei.“ 

„Ættum við að fara og heimsækja Hagrid?“ 

„Nei ... far þú bara ...“ 

„Ég veit um hvað þú ert að hugsa, Harry. Þú ert að hugsa um 


spegilinn, er það ekki? Ekki fara þangað aftur í kvöld.“ „Af 


hverju?“ 


„Ég veit það ekki. Mér finnst eitthvað óhugnanlegt við þetta - 
þú ert búinn að storka örlögunum aðeins of oft undanfarið. 
Filch, Snape og frú Norris eru öll á kreiki. Og þó að þau geti 
ekki séð þig gætu þau rekist á þig. Eða þú gætir velt 
einhverju um koll.“ 


„Þú hljómar eins og Hermione.“ 


„Mér er alvara, Harry. Ekki fara.“ 


En það komst aðeins eitt að hjá Harry. Hann ætlaði aftur í 
spegilherbergið og Ron tækist ekki að stöðva hann. 


Þriðju nóttina var hann fljótari að rata en áður. Hann gekk svo 
hratt að hann hafði óþarflega hátt, en hann var heppinn og 
rakst ekki á neinn. 


Og þarna voru mamma hans og pabbi og brostu til hans. 
Annar afi hans kinkaði glaðlega til hans kolli. Harry seig niður 
á gólfið fyrir framan spegilinn. Nú gæti enginn hindrað hann í 
að eyða allri nóttinni með fjölskyldu sinni. Alls enginn. 


Nema ... 


„Jæja, þú ert kominn aftur, Harry.“ 

Harry fannst blóðið frjósa í æðunum á sér. Hann leit í kringum 
sig. Við eitt borðanna við vegginn sat enginn annar en Albus 
Dumbledore. Harry hlaut að hafa gengið rakleiðis framhjá 
honum án þess að taka eftir honum. Hann hafði verið svo 
spenntur að komast að speglinum. 


„Ég ... ég sá þig ekki, herra.“ 


„Einkennilegt hvað huliðsskikkja getur gert mann nærsýnan,“ 
sagði Dumbledore og Harry var feginn að sjá að hann brosti. 


„Jæja,“ sagði Dumbledore og reis upp frá borðinu til þess að 
setjast á gólfið við hliðina á Harry. „Nú hefur þú, eins og svo 
margir aðrir, 

uppgötvað gleðina sem fólgin er í Draumaspeglinum.“ 

„Ég vissi ekki að hann héti það, herra.“ 


„En þú hefur þá líklega uppgötvað hvað hann sýnir.“ 


„Ja ... hann sýndi mér fjölskyldu mína ...“ 


„Og hann sýndi Ron vini þínum spegilmynd hans sem 


umsjónarmaður.“ 


„Hvernig vissirðu ...?“ 


„Ég þarf ekki skikkju til að verða ósýnilegur,“ sagði 
Dumbledore vingjarnlega. „Segðu mér, veistu hvað það er 


sem Draumaspegillinn sýnir okkur?“ 


Harry hristi höfuðið. 


„Leyfðu mér að útskýra það. Hamingjusamasti maðurí heimi 
gæti notað þennan spegil eins og venjulegan spegil. Það er 
að segja, hann lítur í spegilinn og sér sjálfan sig nákvæmlega 


eins og hann er í rauninni. Kemur þetta þér á sporið?“ 


Harry hugsaði sig um. Síðan sagði hann hægt: „Hann sýnir 
okkur það sem við viljum sjá .... sama hvað það er...“ 


„Já og nei,“ sagði Dumbledore hljóðlega. „Hann sýnir okkur 
ekkert minna en þær dýpstu og heitustu þrár sem búa innra 
með okkur. Þú, sem aldrei hefur þekkt fjölskyldu þína, sérð 
hana standa í kringum þig. Ronald Weasley hefur alltaf staðið 


í skugga bræðra sinna og sér sjálfan sig skara fram úr þeim í 
speglinum. En spegillinn veitir okkur hvorki þekkingu né 
sannleika. Margir hafa veslast upp fyrir framan hann, 
gagnteknir af því sem hann sýnir eða orðið brjálaðir vegna 
þess að þeir vita ekki hvort sýnin er raunveruleg eða yfirleitt 
möguleg. 


Spegillinn verður fluttur á nýjan stað á morgun, Harry. Ég 
ætla að biðja þig um að leita hans ekki aftur. Ef þú skyldir 
rekast á hann, þá ertu viðbúinn. Það dugar ekki að dvelja í 
draumi af því að þá gleymirðu að lifa í vöku, mundu það. En 
nú finnst mér að þú ættir að klæða þig í fallegu skikkjuna 
þína og drífa þig í rúmið!“ Harry stóð á fætur. 


„Herra ... Dumbledore prófessor. Má ég spyrja þig að dálitlu?“ 
„Það er nú einmitt það sem þú ert að gera núna,“ svaraði 
Dumbledore brosandi. „Þú mátt hins vegar spyrja mig einnar 
spurn ingar í viðbót.“ 


„Hvað sérð þú þegar þú lítur í spegilinn?“ 


„Ég? Ég sé sjálfan mig með þykka ullarsokka í hendinni.“ 
Harry starði á hann. 


„Maður á aldrei nógu mikið af góðum sokkum,“ sagði 
Dumbledore. „Nú eru enn ein jólin liðin án þess að ég fengi 
svo mikið sem eitt par. Fólk vill endilega gefa mér bækur.“ 


Það var ekki fyrr en Harry var kominn upp í rúm að það rann 
upp fyrir honum að Dumbledore hefði ef til vill ekki verið að 
segja satt. En á hinn bóginn, hugsaði hann um leið og hann 
ýtti Scabber af koddanum, hafði þetta líka verið mjög 
persónuleg spurning. 


Þrettándi kafli 


Nicolas Flamel 


Dumbledore hafði sannfært Harry um að leita spegilsins ekki 
aftur og það sem eftir lifði jólafrísins lá huliðsskikkjan 
samanbrotin á botninum í koffortinu hans. Harry óskaði þess 
að hann ætti auðveldara með að gleyma því sem hann hafði 
séð Í speglinum. Hann fór að fá martraðir. Aftur og aftur 
dreymdi hann að foreldrar hans hyrfu inn í blindandi, grænt 


ljós á meðan hái, illkvittnislegi hláturinn glumdi í eyrum hans. 


„Þarna sérðu, Dumbledore hafði rétt fyrir sér. Þessi spegill 
hefði getað gert þig brjálaðan,“ sagði Ron þegar Harry sagði 
honum frá draumum sínum. 


Hermione kom aftur daginn áður en jólafríinu lauk. Hún leit 
öðruvísi á málið. Hjá henni toguðust á hryllingur yfir því að 
Harry hefði verið að flækjast um skólann þrjár nætur í röð 
(„Hvað nú ef Filch hefði náð þér!“) og vonbrigði yfir því að 
beim hafði ekkert orðið ágengt með Nicolas Flamel. 


Þó að Harry væri viss um að hann hefði rekist á nafn Flamels 
einhvers staðar voru þau næstum búin að gefa upp alla von 
um að finna hann í bókasafnsbókunum. Þegar önnin hófst á 
ný notuðu þau allan frítíma sinn í að renna í gegnum þær. 
Harry hafði jafnvel enn minni tíma en hin, vegna þess að 


Quidditchæfingarnar voru hafnar á nýjan leik. 


Wood lagði harðar að liðinu en nokkru sinni fyrr. Endalaus 
rigningin, sem leysti snjóinn af hólmi, nægði ekki einu sinni til 
að draga úr keppnisskapi hans. Weasleybræðurnir kvörtuðu 
yfir því að Wood væri orðinn allt of öfgafullur, en Harry stóð 
með fyrirliðanum sínum. Ef þeim tækist að sigra Hufflepuff í 
næstu keppni ynnu þeir bikarinn af Slytherin í fyrsta skipti í 
sjö ár. Auk þess uppgötvaði Harry að hann fékk færri 
martraðir þegar hann var uppgefinn eftir æfingar. 


Wood færði liðinu slæmar fréttir á óvenju blautri og forugri 
æfingu. Hann hafði orðið öskuillur út í Weasleytvíburana sem 
steyptu sér í sífellu á eftir hvor öðrum og létu sem þeir væru 
að detta af kústunum. 


„Hættið þessari vitleysu!“ æpti hann. „Það er einmitt svona 
lagað sem eyðileggur fyrir liðinu! Snape verður dómari í 


næstu keppni og þið getið verið vissir um að hann mun leita 
að afsökunum til að taka stig af Gryffindor!“ 


Við þessi orð datt George Weasley raunverulega af kústinum 


sínum. 


„Verður Snape dómari?“ frussaði hann út úr sér með munninn 
fullan af for. „Síðan hvenær dæmir hann Quidditchkeppnir? 
Hann á eftir að dæma Hufflepuff í hag ef hann sér fram á að 


við gætum unnið bikarinn.“ 


Hinir í liðinu lentu við hlið George. Þeim var öllum illa brugðið. 


„Þetta er ekki mín hugmynd,“ sagði Wood. „En við verðum að 
vanda okkur og spila drengilega svo að Snape fái ekki færi á 
okkur.“ Það var svo sem gott og blessað, hugsaði Harry, hann 
hafði aðra og alvarlegri ástæðu fyrir því að vilja ekki hafa 
Snape nálægt sér þegar hann spilaði Quidditch ... 


Þegar æfingunni var lokið hékk liðið áfram á vellinum eins og 
venjulega til að spjalla, en Harry flýtti sér beina leið upp í 
setustofu Gryffindor þar sem Ron og Hermione sátu og tefldu. 
Skák var eini leikurinn sem Hermione tapaði stundum og það 
töldu Harry og Ron að væri mjög hollt fyrir hana. 


„Ekki tala við mig,“ sagði Ron þegar Harry settist við hlið 
hans. „Ég þarf að einbei...“ Honum varð litið á Harry. „Hvað er 
að? Þú lítur hræðilega út.“ 


Harry sagði þeim, í lágum hljóðum svo að hinir heyrðu ekki, 
frá skyndilegri löngun Snape til að verða Quidditchdómari. 


„ÞÚ spilar ekki með,“ sagði Hermione um leið. 


„Segðu að þú sért veikur,“ sagði Ron. 


„Láttu sem þú sért fótbrotinn,“ hélt Hermione áfram. 


„Fótbrjóttu þig í alvörunni,“ sagði Ron. 


„Ég get það ekki,“ sagði Harry. „Það er enginn varaleitari. Ef 
ég hætti við getur Gryffindor ekki keppt.“ 


Í þeirri andrá kollsteyptist Neville inn í stofuna. Það var þeim 
ráðgáta hvernig honum hafði tekist að klifra í gegnum holuna 
á bak við málverkið af því að fætur hans voru fastir saman. 
Einhver hafði greinilega lagt á hann fótlásbölvunina. Hann 


hlaut að hafa hoppað eins og kanína alla leið upp í 
Gryffindorturninn. 


Allir í herberginu fóru að skellihlæja nema Hermione sem 
spratt á fætur og fór með þulu til að aflétta bölvuninni. Fætur 
Nevilles skildust að og hann reis skjálfandi á fætur. 


„Hvað gerðist?“ spurði Hermione um leið og hún studdi hann 
að borðinu þar sem Harry og Ron sátu. 


„Draco,“ sagði Neville titrandi röddu. „Ég mætti honum fyrir 
utan bókasafnið. Hann sagðist hafa verið að leita að 


einhverjum til að æfa bölvunina á.“ 


„Farðu til McGonagall prófessors!“ sagði Hermione við hann. 
„Klagaðu hann!“ 


Neville hristi höfuðið. 
„Ég vil ekki meiri vandræði,“ muldraði Neville. 
„Pú verður að bjóða honum birginn, Neville!“ sagði Ron. 


„Draco er svo vanur að traðka á fólki að það er engin ástæða 
til að gera honum það auðveldara.“ 


„Þið þurfið ekki að segja mér að ég sé ekki nógu hugrakkur til 
að vera Í Gryffindor, Draco er búinn að því,“ sagði Neville 
með grátstafinn í kverkunum. 


Harry fann súkkulaðifrosk í vasa á skikkjunni sinni, þann 
síðasta úr pakkanum sem Hermione hafði gefið honum í 
jólagjöf. Hann rétti Neville froskinn til hughreystingar. 


„Pú ert tólf sinnum meira virði en Draco,“ sagði Harry. 
„Flokkunarhatturinn sendi þig í Gryffindor, ekki satt? Og hvar 
er Draco? Í skítavistinni Slytherin.“ 


Neville gat ekki stillt sig um að brosa um leið og hann tók 
utan af súkkulaðifroskinum. 


„lakk, Harry ... ég held að ég fari í rúmið núna ... viltu ekki fá 
myndina, þú ert að safna þeim, er það ekki?“ 


Þegar Neville gekk í burtu leit Harry á 
galdrameistaramyndina. 


„Ég fékk Dumbledore aftur,“ sagði hann. „Hann var sá fyrsti 


sem ég ...“ 


Hann tók andköf. Hann starði á bakhliðina á myndinni. Síðan 
leit hann á Ron og Hermione. 


„Ég er búinn að finna hann!“ hvíslaði hann. „Ég er búinn að 
finna Flamel! Ég sagði ykkur að ég hefði lesið nafnið einhvers 
staðar áður. Ég las það í lestinni á leiðinni hingað - hlustið á 
þetta: „Dumbledore er einkum og sér í lagi þekktur fyrir að 
hafa sigrað galdramann myrku aflanna, Grindelwald, árið 
1945, fyrir uppgötvun sína á tólf möguleikum til nýtingar 
drekablóðs og vinnu sína við gullgerðarlist ásamt félaga 


sínum, Nicolasi Flamel“!“ 


Hermione stökk á fætur. Hún hafði ekki verið svona spennt á 
svipinn síðan þau fengu einkunnirnar fyrir fyrsta 


heimaverkefnið sitt. 


„Bíðið hérna!“ sagði hún og geystist upp stigann í svefnsal 
stelpnanna. Harry og Ron höfðu varla náð að líta spyrjandi 
hvor á annan þegar hún kom þjótandi aftur með eldgamla, 
gríðarstóra skruddu undir handleggnum. 


„Mér datt aldrei í hug að leita í þessari,“ hvíslaði hún æst. „Ég 
tók hana á bókasafninu fyrir mörgum vikum til að lesa mér til 
skemmtunar.“ 

„skemmtunar?“ sagði Ron en Hermione bað hann að þegja á 
meðan hún væri að fletta dálitlu upp. Hún blaðaði æst í 
gegnum bókina og tuldraði eitthvað fyrir munni sér. 

Loks fann hún það sem hún leitaði að. 


„Ég vissi það! Ég vissi það!“ 


„Megum við tala núna?“ spurði Ron fúll. Hermione lést ekki 
heyra í honum. 


„Nicolas Flamel,“ hvíslaði hún dramatísk, „er eini 
galdramaðurinn sem vitað er til að geti búið til viskustein!“ 


Þessi orð höfðu ekki þau áhrif sem hún hafði vænst. 


„Búið til hvað?“ sögðu þeir í kór. 


„Í alvöru, strákar, lesið þið aldrei neitt? Sjáið þið - lesið þessar 


málsgreinar hérna.“ 


Hún ýtti bókinni til þeirra. Þeir lásu: 


Hin forna fræðigrein, gullgerðarlistin, beinist einkum að gerð 
viskusteinsins, þjóðsagnakennds efnis sem gætt er 
undraverðum krafti. Steinninn getur breytt óæðri málmum í 
skíragull. Frá honum er einnig fengin ódáinsveigin er lengt 
getur líf manna endalaust. 


Í aldanna rás hafa verið uppi margar sögusagnir um 
viskusteininn, en eini steinninn sem fyrirfinnst er í eigu herra 
Nicolasar Flamels, hins annálaða gullgerðarmanns og 
óperuunnanda, sem hélt upp á 
sexhundruðsextugastaogfimmta afmælisdaginn sinn á 
síðasta ári og lifir kyrrlátu lífi í Devon ásamt konu sinni, 
Perenelle (sex hundruð fimmtíu og átta ára). 


„Skiljið þið nú?“ sagði Hermione þegar Harry og Ron höfðu 
lokið lestrinum. „Hundurinn hlýtur að standa vörð um 
viskustein Flamels! Ég er viss um að hann hefur beðið 
Dumbledore að gæta hans af því að þeir eru vinir. Hann 
hlýtur að hafa vitað að einhver var á höttunum eftir honum. 
Þess vegna vildi hann að steinninn yrði fluttur úr 


Gringottbankanum!“ 


„Steinn sem býr til gull og gerir fólk ódauðlegt!“ sagði Harry. 
„Það er ekki nema von að Snape vilji komast yfir hann! Hver 
myndi ekki vilja það?“ 


„Engin furða að við skyldum ekki finna Flamel í Rannsóknir á 
nútíma fjölkynngi, sagði Ron. „Hann er ekki beinlínis í hópi 
þeirra yngstu ef hann er sex hundruð sextíu og fimm, ha?“ 


Næsta morgun voru þau í tíma í vörn gegn myrku öflunum. Á 
meðan þau skrifuðu niður ýmis ráð til að meðhöndla 
varúlfabit skeggræddu Ron og Harry um hvað þeir myndu 
gera ef þeir ættu viskustein. Það var ekki fyrr en Ron lýsti því 
yfir að hann myndi kaupa sitt eigið Quidditchlið sem Harry 
mundi eftir Snape og keppn inni. 


„Ég ætla að spila með,“ sagði hann við Ron og Hermione. „Ef 
ég geri það ekki munu allir í Slytherin halda að ég sé hræddur 
við Snape. Ég skal sko þagga niður í þeim ...“ 


„Svo lengi sem Snape þaggar ekki endanlega niður í þér,“ 
sagði Hermione. 


Þegar leið að keppninni varð Harry sífellt órólegri þótt hann 
léti það ekki í ljós við Ron og Hermione. Hinir í liðinu voru ekki 
heldur lausir við kvíða. Tilhugsunin um að vinna Slytherin í 
heimavistarkeppninni var dásamleg. Enginn hafði unnið þá í 
næstum sjö ár; en tækist Gryffindor það með svo hlutdrægan 


dómara? 


Harry vissi ekki hvort það var ímyndun en honum fannst eins 
og hann væri alltaf að rekast á Snape hvert sem hann fór. 
Stundum hvarflaði að honum að Snape væri að elta hann til 
að ná honum í einrúmi. Snape var svo andstyggilegur við 
Harry að töfradrykkjatímarnir voru orðnir að vikulegu 
kvalræði. Gat verið að Snape vissi hvers þau höfðu orðið 
vísari um viskusteininn? Harry skildi reyndar ekki hvernig það 
mætti vera - en stundum fannst honum eins og Snape gæti 


lesið hugsanir. 


Harry vissi að Ron og Hermione voru að velta því fyrir sér 
hvort þau sæju hann aftur á lífi þegar þau óskuðu honum 
góðs gengis fyrir framan búningsklefana síðdegis næsta dag. 
Það var ekki beinlínis uppörvandi. Harry heyrði varla orð af 
hvatningarræðu Woods á meðan hann klæddi sig í 
Quidditchskikkjuna og greip Nimbus 2000 kústinn sinn. 


Á meðan fundu Ron og Hermione sér stæði á 
áhorfendapöllunum við hlið Nevilles. Hann botnaði ekkert í 
því af hverju þau voru svona hörkuleg og áhyggjufull á 
svipinn eða hvers vegna í ósköp unum þau tóku töfrasprotana 
sína með á leikinn. Harry hafði ekki hugmynd um að Ron og 
Hermione höfðu verið að æfa fótlásbölvunina í laumi. Þau 
höfðu fengið hugmyndina þegar Draco notaði hana á Neville 
og voru tilbúin að nota hana á Snape ef hann sýndi einhverja 
tilburði í þá átt að skaða Harry. 


„Reyndu nú að muna að það er Locomotor Mortis,“ hvíslaði 
Hermione um leið og Ron smeygði sprotanum upp í ermina. 


„Ég veit,“ sagði Ron stuttur í spuna. „Hættu að tönnlast á 
þessu.“ Inni í búningsherberginu hafði Wood dregið Harry 
afsíðis. 


„Ég vil ekki setja á þig of mikla pressu, Harry, en nú er 
virkilega mikilvægt fyrir okkur að ná gullnu eldingunni sem 
fyrst, áður en Snape vinnst tími til að gera Hufflepuff alltof 
marga greiða.“ 


„Allur skólinn er mættur!“ sagði Fred Weasley sem gægðist út 
um dyrnar. „Meira að segja sjálfur Dumbledore er kominn til 
að fylgjast með!“ 


Hjartað í Harry tók kipp. 


„Dumbledore?“ sagði hann og flýtti sér að dyrunum til að 
kíkja út. Fred hafði rétt fyrir sér. Silfurgrátt skeggið var 
auðþekkjanlegt. 


Það lá við að Harry hrópaði upp yfir sig af gleði. Honum var 
borgið. Snape myndi aldrei þora að gera honum mein ef 
Dumbledore væri nálægur. Ef til vill var það þess vegna sem 
Snape var svo reiðilegur á svip þegar liðin þrömmuðu inn á 
völlinn. Ron tók líka eftir því. 


„Ég hef aldrei séð Snape svona illilegan fyrr,“ sagði hann við 
Hermione. „Sjáðu - þeir eru lagðir af stað. Ááii!“ 


Einhver hafði rekið sig óþyrmilega í hnakkann á Ron. Það var 
Draco. 


„Ó, fyrirgefðu, Weasley. Ég sá þig ekki.“ Draco glotti til 
Crabbe og Goyle. 


„Hvað ætli Potter nái að hanga lengi á kústinum í þetta skipti? 
Vill einhver veðja um það? Kannski þú, Weasley?“ 


Ron svaraði ekki. Snape hafði rétt í þessu gefið Hufflepuff víti 
vegna þess að George Weasley hafði slegið rotara í áttina að 
honum. Hermione krossaði alla sína fingur og starði án afláts 
á Harry sem hringsólaði eins og örn yfir leikmönnunum, í leit 


að gullnu eldingunni. 


„Ég held að ég viti hvernig er valið í Gryffindorliðið,“ sagði 
Draco hátt nokkrum mínútum síðar þegar Snape veitti 
Hufflepuff annað vítakast án nokkurrar sýnilegrar ástæðu. 
„Þeir velja þá sem þeir vorkenna mest. Sjáið til dæmis Potter. 
Hann á enga foreldra. Svo eru það Weasleybræðurnir sem 
eiga enga peninga - þú ættir að vera með í liðinu, 
Longbottom, af því að þú ert ekki með neinn heila.“ Neville 
varð eldrauður í framan og sneri sér að Draco. 


„Ég er tólf sinnum meira virði en þú, Draco,“ stamaði hann. 
Draco, Crabbe og Goyle öskruðu af hlátri, en Ron, sem ekki 


gat slitið augun af leiknum, sagði: „Láttu þá heyra það, 
Neville.“ 


„Longbottom, ef gáfur væru gull værir þú jafnvel fátækari en 
Weasleybræðurnir og þá er mikið sagt.“ 


Taugar Rons voru þegar þandar til hins ýtrasta vegna Harrys. 


4 


„Ég vara þig við, Draco - ég vil ekki heyra eitt orð í viðbót ...“ 


„Ron!“ sagði Hermione allt í einu. „Harry ...“ 


„Hvað? Hvar?“ 


Harry hafði tekið tilkomumikla dýfu. Fagnaðarlæti og andköf 
heyrðust af áhorfendapöllunum. Hermione stóð á fætur og 
fléttaði fingurna svo fast að þeir urðu kríthvítir um leið og 
Harry skaust í átt til jarðar eins og byssukúla. 


„Þar varstu heppinn, Weasley. Potter hefur greinilega komið 
auga á peninga á jörðinni!“ sagði Draco. 


Þetta var dropinn sem fyllti mælinn. Áður en Draco vissi 
hvaðan á sig stóð veðrið hafði Ron kastað sér á hann og 
fleygt honum niður. Neville hikaði andartak en klöngraðist svo 
yfir sætin til að hjálpa Ron. 


„Áfram, Harry!“ öskraði Hermione. Hún stökk upp á sætið til 
að fylgjast með þegar Harry kom á ógnarhraða í áttina að 
Snape - hún tók ekki einu sinni eftir Draco og Ron sem veltust 
um undir sætinu hennar eða ryskingunum og gólunum í 
Neville, Crabbe og Goyle sem voru lentir í hörkuáflogum. 


Uppi í loftinu sneri Snape sér við á kústinum í sama bili og 
eitthvað skarlatsrautt þaut hjá, aðeins hársbreidd frá honum - 
á næsta augnabliki rétti Harry kústinn af og lyfti 
handleggnum sigrihrósandi með gullnu eldinguna í lófanum. 


Tryllt fagnaðarlæti brutust út á áhorfendapöllunum; þetta 
hlaut að vera met, enginn hafði áður gripið gullnu eldinguna 
svona fljótt. 


„Ron! Ron! Hvar ertu? Leiknum er lokið! Harry vann! Við 
unnum! Gryffindor er komið í forystu!“ skrækti Hermione. 
Hún hoppaði upp og niður í sætinu og faðmaði Parvati Patil 


sem sat í röðinni fyrir framan hana. 


Harry stökk af kústinum rétt ofan við jörðu. Hann átti bágt 
með að trúa þessu. Honum hafði tekist það - leiknum var 
lokið og hann hafði aðeins staðið í tæpar fimm mínútur. Þegar 


leikmenn Gryffindor lentu á vellinum kom hann auga á Snape 
skammt undan, hvítan í framan með samanklemmdar varir. 
Þá fann Harry að hönd var lögð á axlir hans og hann leit upp 
á brosandi andlit Dumbledore. 


„Fín frammistaða,“ sagði Dumbledore svo lágt að aðeins 
Harry heyrði til hans. „Gott að sjá að þú hefur ekki verið að 
hugsa of mikið um spegilinn. Þú hefur notað tímann vel ... 


ljómandi ...“ Snape hrækti beisklega á jörðina. 


Harry yfirgaf búningsklefana nokkru síðar til að skila Nimbus 
2000 í kústaskýlið. Hann hafði aldrei verið hamingjusamari. 
Nú hafði hann svo sannarlega afrekað nokkuð sem hann gat 
verið stoltur af. Enginn gæti framar sagt að hann væri bara 
þekktur vegna nafnsins. Kvöldgolan hafði aldrei ilmað jafn 
yndislega. Hann gekk yfir döggvott grasið og rifjaði upp 
síðastliðna klukkustund sem var í sælumóðu: Gryffindorliðið 
hlaupandi til að lyfta honum upp á herðar sér, Ron og 
Hermione dansandi af gleði í fjarska og Ron æpandi af 
fögnuði með fossandi blóðnasir. 


Harry var kominn að skýlinu. Hann hallaði sér upp að 
tréhurðinni og leit í átt að Hogwartskólanum. Rúðurnar loguðu 


Í rauðum bjarma kvöldsólarinnar sem var í þann mund að 


hníga til viðar. Honum hafði tekist það. Hann hafði svo 
sannarlega sýnt Snape ... 


Vel á minnst, Snape ... 


Hettuklædd vera gekk hröðum skrefum niður 
kastalatröppurnar. Það var greinilegt að veran kaus að fara 
leynt, því að hún flýtti sér sem mest hún mátti í átt að 
forboðna skóginum. Harry fylgdi henni með augunum og 
sigurinn gleymdist. Hann kannaðist við þessar pukurslegu 
hreyfingar. Þetta var Snape að laumast inn í skóginn á meðan 
allir aðrir sátu að kvöldverði - hvað var eiginlega á seyði? 


Harry stökk aftur upp á Nimbus 2000 og flaug af stað. Hann 
leið hljóðlaust yfir kastalann og sá Snape hlaupa inn í 
skóginn. Hann elti. 


Trjágreinarnar voru svo þéttar og miklar að Snape hvarf 
sjónum hans. Hann hringsólaði æ lægra niður þar til hann 
straukst við krónur efstu trjánna. Þá heyrði hann skyndilega 
raddir. Hann sveif í áttina að þeim og lenti hljóðlaust á 
himinháu beykitré. 


Hann fetaði sig varlega eftir einni greininni og hélt fast um 
kústinn sinn um leið og hann reyndi að sjá hvað fram fór á 
jörðu niðri. 


Í skuggsælu rjóðri fyrir neðan hann stóð Snape. En hann var 

ekki einn. Quirrell var þarna líka. Harry greindi ekki svipbrigði 
hans en hann stamaði meira en nokkru sinni fyrr. Harry lagði 
sig allan fram við að heyra hvað þeim fór á milli. 


„... Skil e-ekki af hverju þ-þú vi-vildir endil-lega að vi-við 


hittumst hérna, Severus ...“ 


„Æ, mér fannst að við ættum að halda þessu okkar á milli,“ 
sagði Snape með ískulda í röddinni. „Þegar öllu er á botninn 
hvolft er ekki gert ráð fyrir að nemendurnir viti neitt um 


viskusteininn.“ 


Harry teygði fram álkuna. Quirrell muldraði eitthvað en Snape 
greip fram í fyrir honum. 


„Ertu búinn að finna út hvernig hægt er að komast framhjá 
skepnunni hans Hagrids?“ 


„Sk-sko Severus, ég ...“ 


„Þér er hollara að halda mér góðum, Quirrell,“ sagði Snape og 
steig Í áttina að honum. 


„É-ég veit ekki hv-hvað þú ...“ 

„ÞÚ veist nákvæmlega hvað ég á við.“ 

Ugla vældi hátt og Harry var nærri dottinn niður úr trénu. 
Hann náði aftur jafnvægi og heyrði Snape ljúka við setningu: 
„ex. litlu hókus-pókus brellurnar þínar. Ég bíð!“ 

„E-en ég v-veit ekki...“ 

„Gott og vel. Við spjöllum aftur saman bráðlega þegar þú 
hefur haft tíma til að hugsa málið og ákveða með hverjum þú 
stendur.“ 

Hann fleygði skikkjunni yfir sig og stikaði út úr rjóðrinu. Það 
var næstum aldimmt en Harry gat samt séð Quirrell sem stóð 


líkt og steinrunninn fyrir neðan hann. 


„Harry, hvar varstu?“ skrækti Hermione. 


„Mið unnum! Þú vannst! Við unnum!“ hrópaði Ron og sló á 
bakið á Harry. „Og ég gaf Draco glóðarauga og Neville reyndi 
einsamall að ráða við Crabbe og Goyle. Hann er enn í roti en 
fröken Pomfrey segir að það verði allt í lagi með hann. Þú 
tókst Slytherin heldur betur í bakaríið! Það bíða allir eftir þér 
inni í setustofu. Við ætlum að halda veislu. Fred og George 
stálu einhverjum kökum og góðgæti úr eldhúsinu.“ 


„Það verður aðeins að bíða,“ sagði Harry lafmóður. „Finnum 
okkur stað þar sem við getum talað saman í friði. Bíðið bara 
þangað til þið heyrið þetta ...“ 


Hann gekk úr skugga um að Peeves væri ekki inni í 
herberginu áður en hann lokaði dyrunum á eftir þeim. Síðan 
sagði hann Ron og Hermione frá því sem hann hafði séð og 


heyrt. 


„ið höfðum sem sagt rétt fyrir okkur. Þetta er viskusteinninn 
og Snape er að reyna að þvinga Quirrell til þess að hjálpa sér 
að ná honum. Hann spurði hvort Quirrell vissi hvernig ætti að 
komast framhjá Hnoðra - svo talaði hann eitthvað um hókus- 
pókus brellurnar hans Quirrells - mér finnst líklegt að 
hundurinn sé ekki eina öryggisráðstöfunin. Það hljóta að vera 
fleiri galdrar sem verja steininn. Kannski hefur Quirrell 


magnað einhvern seið gegn myrku öflunum og Snape vill fá 
hann til að aflétta honum ...“ 


„Svo þú heldur að steinninn sé bara öruggur svo lengi sem 
Quirrell lætur ekki undan Snape?“ spurði Hermione 
óttaslegin. 


„Þá verður hann eflaust horfinn áður en vikan er liðin,“ sagði 


Ron. 


Fjórtándi kafli 
Norski rákdrekinn Norbert 


En það átti eftir að koma í ljós að Quirrell var hugrakkari en 
þau höfðu búist við. Á næstu vikum varð hann að vísu æ 
fölari og megurri, en hann leit ekki út fyrir að vera að því 


kominn að brotna saman. 


Í hvert skipti sem þau fóru framhjá ganginum á þriðju hæð 
lögðu Harry, Ron og Hermione eyrun upp að hurðinni til að 
ganga úr skugga um að Hnoðri urraði enn fyrir innan. Snape 
geystist um, skapillur að venju sem hlaut að þýða að 
steinninn væri enn óhultur. Hvenær sem Harry rakst á Quirrell 
sendi hann honum uppörvandi bros og Ron var farinn að 
skamma þá sem hlógu að staminu í Quirrell. 


Hermione hafði þó fleira á sinni könnu en viskusteininn. Hún 
var byrjuð að skipuleggja próflestur og flokka glósurnar sínar. 
Harry og Ron höfðu enn engar áhyggjur af prófunum en hún 
lagaðist í sífellu í þeim að fara að sínu dæmi. 


„Hermione, það er heil eilífð fram að prófum.“ 


„Tíu vikur,“ hreytti hún út úr sér. „Það er engin eilífð. Það er 
eins og sekúnda fyrir Nicolas Flamel.“ 


„En við erum ekki sex hundruð ára,“ minnti Ron hana á. „Og 
af hverju þarft þú að rifja eitthvað upp? Þú veist allt nú 


þegar.“ 


„Af hverju þarf ég að rifja upp? Ertu ruglaður? Gerirðu þér 
grein fyrir því að við þurfum að ná prófunum til að komast 
upp í næsta bekk? Þau eru mjög mikilvæg og ég hefði átt að 
byrja fyrir löngu. Ég veit ekki hvað er að mér ...“ 


Því miður virtust kennararnir hugsa á svipuðum nótum og 
Hermione. Þeir hlóðu svo mikilli heimavinnu á þau að 
páskafríið varð ekki nærri jafn skemmtilegt og jólafríið. Það 
var líka erfitt að slaka á með Hermione við hliðina á sér, 
rifjandi upp tólf möguleika til nýtingar drekablóðs eða að æfa 
sig í töfrasprotahreyfingum. Harry og Ron eyddu mestum 
frítíma sínum á bókasafninu með henni kvartandi og 
kveinandi og rembdust við að komast í gegnum alla 


heimavinnuna. 


„Ég á aldrei eftir að muna þetta,“ lýsti Ron yfir einn 
eftirmiðdaginn og fleygði frá sér fjaðurpennanum. Hann leit 
löngunaraugum út um gluggann; þetta var fyrsti sólríki 
dagurinn í marga mánuði. Himinninn var heiður og blár. 


Sumarið lá í loftinu. 


Harry var að slá upp í Eitt þúsund töfrajurtir og sveppir og leit 
ekki upp fyrr en Ron sagði: „Hagrid, hvað ert þú að gera hér?“ 


Hagrid lötraði í áttina að þeim með eitthvað í felum fyrir aftan 
bak. Hann stakk mjög í stúf við umhverfið í 


gæruskinnsfrakkanum sínum. 


„Bara að kíkja,“ sagði hann svo flóttalega að þau sperrtu 
samstundis eyrun. „Og hvað hafið þið fyrir stafni?“ Hann varð 
skyndilega tortrygginn á svip. „Þið eruð vonandi hætt að leita 
að Nicolasi Flamel!“ 


„Það er langt síðan við uppgötvuðum hver hann er,“ sagði 
Ron rogginn. „Og við vitum líka hvað það er sem hundurinn er 
að passa; það er visku ...“ 


„Ussss!“ Hagrid leit í flýti í kringum sig til að athuga hvort 
nokkur hefði heyrt í þeim. „Hættu að æpa þetta. Ertu alveg 
frá þér?“ 


„Það er reyndar ýmislegt sem við vildum spyrja þig um,“ 
sagði Harry, „Í sambandi við það sem gætir steinsins, fyrir 
utan Hnoðra, á ég við...“ 


„USSSS!“ sagði Hagrid aftur. „Heyriði mig, þið getið komið og 
heimsótt mig á eftir. Ég er ekki að lofa ykkur neinum 
upplýsingum, en þið megið ekki blaðra um þetta hér þar sem 
aðrir nemendur geta heyrt í ykkur. Þá halda allir að ég hafi 
kjaftað frá ...“ 


„Þá sjáumst við á eftir,“ sagði Harry. Hagrid lallaði af stað. 


„Hvað ætli hann hafi verið að fela fyrir aftan bak?“ sagði 
Hermione íhugul. 


„Haldið þið að það tengist steininum eitthvað?“ 


„Ég ætla að fara og athuga í hvaða deild hann var,“ sagði Ron 


sem var búinn að fá nóg af lærdómi í bili. Hann kom aftur 


skömmu síðar með stafla af bókum í fanginu og skellti þeim á 
borðið fyrir framan þau. 


„Drekadeildinni!“ hvíslaði hann. „Hagrid var að leita að 
bókum um dreka! Sjáiði bara titlana: Drekategundir í 
StóraBretlandi og á Írlandi; Frá eggi til ófreskju, handbók fyrir 
drekaeigendur.“ 


„Hagrid hefur alltaf langað í dreka. Hann sagði mér það í 
fyrsta sinn sem ég hitti hann,“ sagði Harry. 


„En það er ólöglegt,“ sagði Ron. „Það vita allir að 
drekaræktun var bönnuð á Warlockráðstefnunni árið 1709. 
Það yrði erfitt að halda Muggunum í fjarlægð ef við værum 
með drekahald í bakgarðinum og auk þess er næstum 
vonlaust að temja dreka. Þeir eru stórhættulegir. Þið ættuð að 
sjá brunasárin sem Charlie fékk af villtu drekunum í 
Rúmeníu.“ 


„En það eru engir villtir drekar í Bretlandi, er það nokkuð?“ 
spurði Harry. 


„Jú, auðvitað eru drekar hérna,“ sagði Ron. „Grænu 
Walesdrekarnir og svarti Suðureyingastofninn. 


Galdramálaráðuneytið hefur nóg að gera við að þagga það 
niður. Okkar fólk þarf stöðugt að vera að leggja gleymskuálög 
á Muggana sem koma auga á þá.“ 


„Hvað í ósköpunum getur Hagrid þá verið að bralla?“ sagði 


Hermione. 


Þegar þau börðu að dyrum á kofa skógarvarðarins 
klukkustund síðar kom þeim á óvart að sjá að dregið var fyrir 
alla glugga. Þau heyrðu Hagrid kalla: „Hver er þar?“ áður en 
hann hleypti þeim inn og þegar þau voru komin inn fyrir 
skellti hann hurðinni eldsnöggt í lás. 


Það var steikjandi hiti inni í kofanum. Þrátt fyrir að hlýtt væri í 
veðri skíðlogaði í arninum. Hagrid hitaði te og bauð þeim 
hreysikattarsamlokur með en þau afþökkuðu. 


„Jæja, svo þið vilduð spyrja mig einhvers.“ 


„Já,“ sagði Harry. Það var engin ástæða til að fara eins og 
köttur í kringum heitan graut. „Við vorum að velta því fyrir 
okkur hvort þú gætir sagt okkur hvað það er sem gætir 
viskusteinsins, auk Hnoðra.“ Hagrid yggldi sig. 


„Auðvitað get ég ekki sagt ykkur það,“ sagði hann. „Í fyrsta 
lagi veit ég það ekki sjálfur. Í öðru lagi vitið þið of mikið nú 
þegar svo ég myndi ekki segja ykkur það þótt ég gæti. Það er 
góð og gild ástæða fyrir því að steinninn er geymdur hér. Það 
munaði minnstu að honum yrði stolið úr Gringottbankanum - 
en það eruð þið sjálfsagt búin að finna út, hvernig sem þið 
hafið nú farið að því. Ég skil ekki einu sinni hvernig þið vitið 
um Hnoðra.“ 


„Æ, Hagrid, þig langar kannski ekki að segja okkur þetta, en 
þú veist meira en þú vilt viðurkenna. Þú veist allt sem gerist 
hérna,“ sagði Hermione með ísmeygilegri aðdáun í röddinni. 
Stórt og mikið skegg Hagrids bifaðist örlítið og þau sáu að 
hann brosti. „Okkur langaði bara að vita hver hefði staðið fyrir 
öryggisráðstöfununum. Það var það eina.“ Hermione hélt 
áfram: „Við furðuðum okkur á því að Dumbledore skyldi 
treysta einhverjum fyrir svo mikilvægu verkefni - öðrum en 
þér, að sjálfsögðu.“ 


Við síðustu orð Hermione þandist brjóst Hagrids út. Harry og 
Ron horfðu með aðdáun á Hermione. 


„O, ég get svo sem alveg sagt ykkur það ... látum okkur sjá ... 
hann fékk Hnoðra lánaðan hjá mér... svo frömdu nokkrir 


kennaranna galdra ... Spíra prófessor, Flitwick, McGonagall og 
„.. Hann taldi á fingrum sér um leið og hann þuldi upp 
nöfnin. „Quirrell - og Dumbledore gerði náttúrlega eitthvað 
sjálfur. Bíðið við, ég gleymdi einhverjum. Ó, já, Snape 
prófessor.“ 


„Snape?“ 


„Já - þið eruð vonandi búin að afskrifa þær grillur. Snape 
hjálpaði til við að vernda steininn, hann er ekki að reyna að 


stela honum.“ 


Harry vissi að þau Ron og Hermione hugsuðu það sama og 
hann. Ef Snape hafði tekið þátt í að fremja galdra til verndar 
steininum hlaut að hafa verið auðvelt fyrir hann að komast að 
því hvaða aðferðir hinir kennararnir notuðu til þess. Hann 
þekkti líklega alla galdrana nema, að því er virtist, galdra 
Quirrells. Ef hann fengi Quirrell til að segja frá ætti hann bara 
eftir að finna út hvernig hann kæmist framhjá Hnoðra. 


„ÞÚ ert sá eini sem veist hvernig á að komast framhjá 
Hnoðra, er það ekki?“ spurði Harry kvíðinn. „Og þú myndir 
ekki segja neinum það, er það nokkuð? Ekki einu sinni 


kennurunum?“ 


„Engin lifandi sála veit það, nema ég og Dumbledore,“ sagði 
Hagrid stoltur. 


„Jæja, það er þó huggun,“ tautaði Harry. „Hagrid, geturðu 
ekki opnað glugga? Ég er alveg að stikna.“ 


„Get það ekki, Harry. Því miður,“ sagði Hagrid. Harry tók eftir 
því að hann gaut augunum í átt að arninum. Harry leit í sömu 
átt. 


„Hagrid, hvað er nú þetta?“ 


En hann þurfti ekki að spyrja. Undir katlinum, inni í miðjum 
eldinum, var risastórt, svart egg. 


„Ah,“ sagði Hagrid og fitlaði taugaóstyrkur við skeggið. „Þetta 
er bara ... hérna ...“ 


„Hvar fékkstu það, Hagrid?“ spurði Ron og settist á hækjur 
sér fyrir framan eldinn til að skoða eggið. „Það hlýtur að hafa 
verið rándýrt.“ 


Mann það,“ sagði Hagrid. „Í gærkvöldi. Ég fór niður í þorp til 
að fá mér nokkur glös og þar hitti ég aðkomumann sem vildi 
spila upp á það. Ég held satt að segja að hann hafi verið 
feginn að losna við það.“ 


„En hvað ætlarðu að gera við drekann þegar hann er kominn 


úr egginu?“ spurði Hermione. 


„Ég er búinn að lesa mér dálítið til,“ sagði Hagrid og dró stóra 
skræðu undan koddanum. „Ég fékk hana á bókasafninu - 
Drekaræktun til ánægju og hagnaðar - hún er auðvitað orðin 
dálítið úrelt en þarna eru allar nauðsynlegustu 
upplýsingarnar. Eggið á að liggja í eldi af því að drekamæður 
spúa eldi á eggin sín, og þegar eggið klekst út á að gefa 
drekaunganum flösku af koníaki blönduðu saman við 
kjúklingablóð á hálftíma fresti. Og sjáið hérna - á þessari síðu 
er yfirlit yfir egg mismunandi kynstofna - ég er með norskan 
rákdreka. Þeir eru sjaldgæfir.“ 


Hann var afar ánægður á svipinn, en það var Hermione aftur 
á móti ekki. 


„Hagrid, þú býrð í timburhúsi,“ sagði hún. 


En Hagrid hlustaði ekki á hana. Hann gekk raulandi að 
arninum og hugaði að egginu. 


Nú hafði enn eitt áhyggjuefnið bæst við. Hvað yrði um Hagrid 
ef einhver kæmist að því að hann feldi ólöglegan dreka í 
kofanum sínum? 


„Það væri gaman að vita hvernig er að lifa rólegu og 
áhyggjulausu lífi,“ andvarpaði Ron eitt sinn. Þetta var eitt af 
mörgum kvöldum sem þau eyddu í að þræla sér í gegnum 
allan heimalærdóminn sem kennararnir settu þeim fyrir. 
Hermione var líka byrjuð að skipuleggja upprifjun Harrys og 
Rons. Það var að gera þá brjálaða. 


Dag einn, við morgunverðarborðið, kom Hedwig fljúgandi 
með skilaboð frá Hagrid. Á miðanum stóðu aðeins tvö orð: 
Klakið byrjað. Ron vildi skrópa í jurtafræði og hlaupa strax 
niður í kofann til Hagrids, en Hermione vildi ekki heyra á það 
minnst. 


„Hermione, hversu oft í lífi okkar eigum við eftir að fá 
tækifæri til að sjá dreka klekjast út?“ 


„Mið þurfum að mæta í tíma, við verðum skömmuð ef við 
skrópum, en það er nú ekkert miðað við vandræðin sem 
Hagrid lendir í ef einhver uppgötvar hvað hann er að gera ...“ 
„Usss!“ hvíslaði Harry. 


Draco var á gangi í grenndinni og Harry sá að hann nam 
staðar og sperrti eyrun. Hversu mikið hafði hann heyrt? Harry 
leist alls ekki á svipinn á honum. 


Ron og Hermione rifust alla leiðina í jurtafræðitímann. Að 
lokum samþykkti Hermione að skjótast með þeim í 
frímínútunum eftir tímann. Þegar hringt var út fleygðu þau 
plöntuskóflunum frá sér og flýttu sér yfir skólalóðina að 
útjaðri skógarins. Hagrid tók á móti þeim rjóður af æsingi. 


„Hann er næstum kominn út.“ Hann ýtti þeim inn fyrir. Eggið 
lá á eldhúsborðinu og í því voru djúpar sprungur. Þau sáu 
greinilega hreyfingu og sérkennilegir smellir heyrðust undan 
skurninni. Þau drógu stóla að borðinu og mændu á eggið með 
öndina í hálsinum. Skyndilega heyrðist brestur og 
eggjaskurnin hrökk í sundur. Lítill dreki skjögraði út á borðið. 
Hann var ekki beinlínis fríður. Harry fannst hann líkastur 
krumpaðri, svartri regnhlíf. Oddhvassir vængirnir voru 


risastórir í samanburði við mjóan, svargljáandi búkinn. Hann 


var með langt trýni og stórar nasir, pínulítil horn og útstæð, 
rauðgul augu. 


Hann hnerraði og litlir neistar flugu út um trýnið. 

„Er hann ekki fallegur?“ muldraði Hagrid. Hann rétti út 
höndina til að strjúka höfuð drekans. Drekinn glefsaði í 
fingurna á honum og sýndi oddhvassar höggtennurnar. 


„Elsku litla krúttið þekkir mömmu sína!“ sagði Hagrid. 


„Hagrid,“ sagði Hermione. „Hversu hratt vaxa norskir 
rákdrekar?“ 


Hagrid var í þann mund að svara þegar hann fölnaði 
skyndilega upp - hann stökk á fætur og hljóp að glugganum. 


„Hvað er að?“ 


„Það kíkti einhver inn um rifuna á gluggatjöldunum - það var 
krakki - hann er að hlaupa í áttina að skólanum.“ 


Harry þaut að dyrunum og leit út. Jafnvel úr fjarlægð var ekki 


um að villast. 


Draco hafði séð drekann. 


Það var eitthvað óþægilegt við glottið sem læddist fram á 
varir Dracos í hvert sinn sem hann rakst á þau næstu 
vikurnar. Harry, Ron og Hermione voru á taugum og vissu 
ekkert við hverju þau máttu búast. Þau eyddu löngum 
stundum í rökkvuðum kofa Hagrids við að reyna að koma 


vitinu fyrir hann. 


„Leyfðu honum að fara,“ sagði Harry hvetjandi. „Slepptu 


honum lausum.“ 


„Ég get það ekki,“ sagði Hagrid. „Hann er allt of lítill. Hann 
myndi ekki lifa það af.“ 


Þau litu á drekann. Á aðeins einni viku hafði stærð hans 
þrefaldast og reykur liðaðist út um nasirnar. Hagrid hafði 
vanrækt skyldur sínar vegna þess að drekinn krafðist nú allrar 
hans athygli. Tómar koníaksflöskur og kjúklingafiður lágu á víð 


og dreif um gólfið. 


„Ég er búinn að ákveða að skíra hann Norbert,“ sagði Hagrid 
og leit klökkur á drekann. „Hann er farinn að þekkja mig 
núna, sjáiði bara. Norbert! Norbert! Hvar er mamma?“ 


„Hann er orðinn snarruglaður,“ hvíslaði Ron í eyrað á Harry. 


„Hagrid,“ sagði Harry byrstur, „eftir tvær vikur verður Norbert 
orðinn jafn langur og húsið. Og gleymdu ekki að Draco gæti 
kjaftað í Dumbledore hvenær sem er.“ Hagrid beit á vörina. 


„Ég - ég veit að ég get ekki haldið honum hér en ég get ekki 
fleygt honum út. Ég gæti það aldrei.“ Harry sneri sér 
skyndilega að Ron. 


„Charlie,“ sagði hann. 


„Þú ert líka að verða vitlaus,“ sagði Ron. „Ég heiti Ron, 


manstu?“ 


„Nei - Charlie - bróðir þinn. Þessi í Rúmeníu. 
Drekarannsóknarmaðurinn. Við gætum sent Norbert til hans. 
Charlie gæti annast hann og sleppt honum lausum þegar 


hann er orðinn tilbúinn að sjá um sig sjálfur!“ 


„Frábært!“ sagði Ron. „Hvernig líst þér á það, Hagrid?“ 


Og að lokum fengu þau Hagrid til að samþykkja að senda 
uglu með bréf til Charlies þar sem þau bæðu hann um hjálp 
við að leysa vandamálið. 


Næsta vika silaðist áfram. Á miðvikudagskvöldið sátu 
Hermione og Harry ein í setustofunni. Allir aðrir voru löngu 
farnir í rúmið. Klukkan á veggnum var nýbúin að slá tólf högg 
þegar málverkið sveiflaðist skyndilega til hliðar. Ron birtist í 
gatinu um leið og hann dró huliðsskikkjuna hans Harrys af 
sér. Hann hafði verið heima hjá Hagrid að hjálpa honum að 
mata Norbert. Hann var nú orðinn svo stór að hann át heilu 


kassana af dauðum rottum. 


„Hann beit mig!“ sagði hann og sýndi þeim höndina sem var 
vafin inn í blóðugan vasaklút. „Ég á ekki eftir að geta haldið á 
fjaðurpenna í að minnsta kosti viku. Þetta er hryllilegasta 
skepna sem ég hef hitt en Hagrid lætur eins og hann sé lítill, 
loðinn kanínuungi. Þegar hann beit mig skammaði Hagrid mig 
og sagði að ég hefði hrætt hann. Og 


þegar ég fór var hann að syngja hann í svefn.“ Það var 
bankað á myrka gluggarúðuna. 


„Þetta er Hedwig!“ sagði Harry og flýtti sér að glugganum til 
að hleypa henni inn. „Hún er áreiðanlega með svar frá 
Charlie!“ Þau rifu áköf upp umslagið og lásu bréfið. 


Kæri Ron. 


Hvað segirðu gott? Takk fyrir bréfið - ég vil gjarnan taka 
norska rákdrekann að mér en það verður dálítið erfitt að 
koma honum hingað. Ég held að best væri að fá vini mína, 
sem ætla að koma að heimsækja mig í næstu viku, til að taka 
hann með sér. Það er hins vegar mjög mikilvægt að enginn 
sjái þau flytja ólöglegan dreka með sér. 


Gætuð þið komið rákdrekanum upp í hæsta turn 
Hogwartskóla á miðnætti á laugardag? Þau geta hitt ykkur 
þar og tekið hann með sér á meðan enn er dimmt. 


Sendu mér svar sem allra fyrst. 
Ástarkveðja, 
Charlie. 


Þau litu hvert á annað. 


„ið höfum huliðsskikkjuna,“ sagði Harry. „Þetta ætti að 
takast - ég held að skikkjan sé nógu stór til að hylja tvö okkar 
og Norbert.“ Þau hin samþykktu þetta möglunarlaust, sem 
var til marks um hversu hræðileg vikan hafði verið. Þau vildu 
allt til vinna að losna við Norbert - og Draco. 


En áætlunin gekk ekki áfallalaust fyrir sig. Næsta morgun var 
höndin á Ron orðin svo bólgin að hún var helmingi stærri en 
venjulega. Hann vissi ekki hvort óhætt var að fara til fröken 
Pomfrey - hún gæti þekkt drekabit. Síðdegis sá hann þó að 
hann átti ekki annarra kosta völ. Sárið hafði fengið á sig 
óhugnanlegan, grænleitan blæ. Bit Norberts hafði greinilega 
verið eitrað. 


Harry og Hermione flýttu sér upp í sjúkrahúsálmuna eftir 
skóla. Þar hittu þau Ron rúmliggjandi og í hræðilegu ástandi. 


„Það er fleira að en bara höndin á mér,“ hvíslaði hann, „þó að 
mér líði eins og hún sé að detta af. Draco kom hingað undir 
því yfirskini að fá lánaða hjá mér bók og fröken Pomfrey trúði 
honum og hleypti honum inn. Hann hótaði að segja henni 
hvað hefði bitið mig - ég laug því nefnilega að það hefði verið 


stór hundur þó að ég efist um að hún hafi gleypt við því. Ég 
hefði betur sleppt því að lemja hann á Quidditchleiknum. 
Hann gerir þetta bara til að hefna sín.“ Harry og Hermione 
reyndu að róa Ron. 


„Á laugardaginn verður þetta allt búið,“ sagði Hermione en 
það var Ron lítil huggun. Þvert á móti settist hann teinréttur 
upp og svitinn spratt fram á enni hans. 


„Á laugardaginn!“ sagði hann hásri röddu. „Ó, nei - ó, nei - 
nú man ég - bréfið frá Charlie var inni í bókinni sem ég lánaði 
Draco. Nú veit hann hvað við ætlum okkur að gera við 
Norbert.“ 


Harry og Hermione gafst ekki tími til að svara. Fröken 
Pomfrey kom í gættina og sagði að nú yrðu þau að fara af því 
að Ron þyrfti að hvíla sig. 


„Það er of seint að breyta áætluninni núna,“ sagði Harry við 
Hermione. „Við höfum ekki tíma til að senda Charlie aðra uglu 
og þetta gæti verið eina tækifæri okkar til að losna við 
Norbert. Við verðum að taka áhættuna. Og við erum með 
huliðsskikkjuna. Draco hefur sem betur fer ekki hugmynd um 
hana.“ 


Þau gengu niður að kofanum hans Hagrids til að segja honum 
frá bréfi Charlies. Fyrir utan sat Tryggur með sárabindi um 
skottið. Hagrid opnaði glugga til að tala við þau. 


„Ég get því miður ekki hleypt ykkur inn,“ stundi hann. 
„Norbert er að ganga í gegnum erfitt tímabil - en það er 
ekkert sem ég ræð ekki við.“ 


Þegar þau sögðu honum frá bréfi Charlies fylltust augu hans 
af tárum, en það gat svo sem verið vegna þess að Norbert 
beit hann í fótinn. 


„Aahh! Þetta er ekkert, hann náði bara í stíqvélið mitt - það 
er leikur í honum - þetta er nú einu sinni bara barn.“ 


Barnið sló halanum svo fast í vegginn að gluggarúðurnar 
nötruðu. Harry og Hermione gengu á brott og óskuðu þess 
heitt og innilega að það væri kominn laugardagur. 


Undir eðlilegum kringumstæðum hefðu þau vorkennt Hagrid 
að þurfa að kveðja Norbert en þau voru allt of áhyggjufull til 
að leiða hugann að því. Það var dimmt og himinninn var 
skýjaður þegar þau komu heim til Hagrids. Þau voru dálítið 


sein fyrir vegna þess að þau höfðu þurft að bíða eftir að 
Peeves færði sig úr anddyrinu þar sem hann var að spila 
veggtennis. 


Hagrid var búinn að koma Norbert fyrir í stórum kassa. 


„Hann er með fullt af rottum og dálítið koníak í nesti,“ sagði 
Hagrid með grátstafinn í kverkunum. „Og ég pakkaði niður 


ll 


bangsanum hans svo að hann verði ekki einmana á leiðinni. 


Innan úr kassanum heyrðist hljóð eins og verið væri að rífa 
eitthvað í sundur og Harry þóttist viss um að nú væri 
bangsinn orðinn höfðinu styttri. 


„Bless, bless, Norbert minn!“ snökti Hagrid um leið og Harry 
og Hermione breiddu huliðsskikkjuna yfir kassann og fóru 
síðan undir hana sjálf. „Mamma mun aldrei gleyma þér!“ 


Þeim var hulin ráðgáta hvernig þeim tókst að koma kassanum 
upp að kastalanum. Það var næstum komið miðnætti þegar 
þau roguðust með Norbert upp marmarastigann í forsalnum, 
eftir dimmum göngum og upp enn fleiri stiga. Ferðin varð lítið 
auðveldari þó að þau styttu sér leið. 


„Nú erum við alveg að verða komin!“ sagði Harry móður og 
másandi. Þau voru stödd á ganginum sem lá að hæsta 


turninum. 


Skyndileg hreyfing framundan varð til þess að þau misstu 
næstum kassann. Þau steingleymdu að þau voru ósýnileg og 
hörf uðu inn í skugga. Þau sáu útlínur tveggja vera sem 
stimpuðust á í nokkurra metra fjarlægð. Það kviknaði á 
lampa. McGonagall prófessor, í köflóttum slopp og með 
hárnet, hélt fast í eyra Dracos. 


„Straff fyrir brot á reglum skólans!“ æpti hún. „Og tuttugu 
stig verða dregin af Slytherin! Hvernig dirfistu að vera á 
flækingi um miðja nótt?“ 


„ÞÚ skilur ekki, prófessor. Harry Potter er á leiðinni - og hann 
er með dreka!“ 


„Endemisþvaður! Hvernig vogarðu þér að ljúga svona? 
Komdu - Snape prófessor fær að heyra þetta, Draco!“ 


Brattur hringstiginn upp í topp turnsins var hreinasti 
barnaleikur eftir þessi ósköp. Þau tóku ekki af sér skikkjuna 


fyrr en þau stigu út í svalt næturloftið og drógu andann léttar 
á ný. Hermione tók dansspor af fögnuði. 


„Draco var settur í straff! Ég gæti sungið!“ 


„Ekki gera það,“ ráðlagði Harry henni. 


Þau biðu flissandi yfir örlögum Dracos á meðan Norbert bylti 
sér í kassanum. Um það bil tíu mínútum síðar steyptust fjórir 
galdrakústar út úr myrkrinu og lentu á þakinu. 


Vinir Charlies voru glaðvært fólk. Þau sýndu Harry og 
Hermione beislið sem þau höfðu útbúið til að binda Norbert á 
milli sín. Þau hjálpuðust að við að festa það kirfilega utan um 
kassa drekans. Þegar því var lokið tóku Harry og Hermione í 
hendurnar á þeim og þökkuðu þeim innilega fyrir. 


Loksins var Norbert að fara ... fara ... og nú var hann farinn. 
Þau læddust aftur niður hringstigann og voru fegin að vera 


loksins laus við Norbert. Drekavandræðin úr sögunni - Draco í 
straffi - hvað gæti spillt gleði þeirra? 


Svarið við því beið fyrir neðan stigann. Þegar þau tóku fyrsta 
skrefið inn á ganginn birtist andlit Filch skyndilega út úr 
myrkrinu. 


„Ja, hérna, hvað er að sjá,“ hvíslaði hann, „nú eru sumir í 
slæmri klípu.“ 


Þau höfðu gleymt huliðsskikkjunni uppi í turninum. 


Fimmtándi kafli 


Forboðni skógurinn 


Þetta gat að minnsta kosti ekki versnað. 


Filch fór með þau niður á skrifstofu McGonagall prófessors á 
fyrstu hæð. Þar sátu þau þögul og biðu. Hermione skalf. 
Afsakanir, átyllur og ótrúlegar lygasögur sveimuðu um huga 
Harrys, hver annarri lélegri. Nú sátu þau í súpunni og áttu 
engrar undankomu auðið. Hvernig gátu þau verið svo heimsk 
að gleyma huliðsskikkjunni? Það varð að teljast ólíklegt að 
McGonagall prófessor sætti sig við þetta næturrölt um 
skólann. Því síður að þau hefðu verið að flækjast um í 
stjörnufræðiturninum sem var lokað svæði nema á skólatíma. 
Ef hún heyrði nú um Norbert og huliðsskikkjuna máttu þau 


vera viss um að verða rekin. 


Harry hélt sem sagt að þetta gæti ekki versnað, en hann 
hafði á röngu að standa. Þegar McGonagall prófessor birtist 


var hún með Neville sér við hlið. 


„Harry!“ hrópaði Neville þegar hann kom auga á þau. „Ég var 
að leita að þér til að vara þig við. Ég heyrði Draco segja að 
hann ætlaði að grípa þig glóðvolgan. Hann sagði að þú værir 
með drek...“ 


Harry hristi höfuðið kröftuglega til að þagga niður í Neville en 
McGonagall prófessor sá til hans. Hún virtist líklegri til að 
spúa eldi en Norbert þegar hún stillti sér upp fyrir framan 
syndaselina. 


„Þessu hefði ég aldrei trúað upp á ykkur. Herra Filch sagði að 
þið hefðuð verið uppi í stjörnufræðiturni. Klukkan er eitt um 
nótt. Ég krefst skýringar á þessu.“ 


Þetta var í fyrsta sinn sem Hermione gat ekki svarað 
spurningu kennara. Hún starði á inniskóna sína, 
hreyfingarlaus eins og stytta. 


„Ég held að ég hafi nokkra hugmynd um hvað hér var á 
seyði,“ hélt McGonagall prófessor áfram. „Það þarf enga 
snilligáfu til að átta sig á því. Þið fylltuð Draco Malfoy af 
einhverri lygaþvælu um dreka til að reyna að koma honum í 
vandræði. Ég náði honum áðan. Ykkur finnst það væntanlega 


stórfyndið að Neville skuli líka hafa heyrt söguna og trúað 


hverju orði.“ 


Harry náði athygli Nevilles og reyndi að gefa honum til kynna 
að þetta væri ekki satt. Neville var bæði hissa og særður á 
svipinn. Aumingja klaufinn hann Neville - Harry vissi hvað það 
hlaut að hafa verið erfitt fyrir hann að hlaupa af stað út í 
myrkrið til að vara þau við. 


„Ég er stórhneyksluð,“ sagði McGonagall prófessor. „Á einni 
nóttu eru fjórir nemendur á ráfi um skólann! Ég hef aldrei lent 
í öðru eins! Þessu hafði ég ekki búist við af þér, Hermione, ég 
hélt að þú hefðir meira vit í kollinum. Hvað þér viðkemur, 
Harry, þá hélt ég að Gryffindor skipti þig meira máli en þetta. 
Þið verðið öll sett í straff já, þú líka, Neville. Það er ekkert sem 
afsakar það að þvælast um á næturnar, síst af öllu þessa 
dagana, það er stórhættulegt - og Gryffindor missir fimmtíu 
stig.“ 


„Fimmtíu?“ Harry tók andköf - þau myndu tapa forystunni 
sem þau höfðu náð þegar hann vann síðustu 
Quidditchkeppni. 


„Fimmtíu stig fyrir hvert ykkar,“ bætti McGonagall prófessor 
við og andaði þungt í gegnum oddhvasst nefið. 


„Gerðu það - prófessor ...“ 


„ÞÚ getur ekki...“ 


„Þú segir mér ekki fyrir verkum, Harry. Í rúmið með ykkur. Ég 
hef aldrei skammast mín jafn mikið fyrir nemendur 
Gryffindor.“ 


Hundrað og fimmtíu stig töpuð. Það þýddi að Gryffindorvistin 
var fallin niður í botnsætið. Á einni nóttu hafði þeim tekist að 
eyði leggja möguleika Gryffindor á að vinna 
heimavistarbikarinn. Harry leið eins og heimurinn væri að 


hrynja. Hvernig gátu þau bætt fyrir þetta? 


Harry svaf ekkert það sem eftir lifði nætur. Hann heyrði 
Neville gráta ofan í koddann sinn. Harry datt ekki í hug eitt 
einasta hughreystandi orð. Hann vissi að Neville kveið 
morgundeginum eins og hann sjálfur. Hvað myndu hinir 
nemendurnir í Gryffindor segja þegar þeir kæmust að því 
hvað þau höfðu gert? 


Til að byrja með héldu Gryffindornemar á leið sinni framhjá 
risastóru stundaglösunum, sem mældu stig heimavistanna, 
að um mistök væri að ræða. Hvernig gátu þau orðið hundrað 
og fimmtíu stigum fátækari á einni nóttu? Síðan byrjaði sagan 
að kvisast út: Harry Potter, sá eini sanni, hetjan þeirra úr 
Quidditchleikjum vetrarins, hafði haft af þeim öll þessi stig. 


Hann og tveir aðrir heimskir busar. 


Harry sem hafði verið einn dáðasti og vinsælasti nemandi 
skólans var nú skyndilega hataður og fyrirlitinn. Jafnvel 
Ravenclaw- og Hufflepuffnemar snerust gegn honum af því að 
allir höfðu hlakkað til að sjá Slytherin tapa bikarnum. Það var 
bent á Harry hvert sem hann fór og fólk hafði ekki fyrir því að 
lækka róminn þegar það baktalaði hann. Slytherinnemar 
klöppuðu aftur á móti og blístruðu þegar hann gekk framhjá 
og kölluðu: „Takk, Potter. Þú átt inni hjá okkur greiða!“ Ron var 
sá eini sem stóð með honum. 


„Það verða allir búnir að gleyma þessu eftir nokkrar vikur. 
Fred og George hafa tapað ógrynni af stigum síðan þeir 
byrjuðu í skólanum, samt líkar öllum vel við þá.“ 


„Þeir hafa aldrei tapað hundrað og fimmtíu stigum á einu 
bretti, er það nokkuð?“ spurði Harry dapurlega. 


„Nei - að vísu ekki,“ viðurkenndi Ron. 


Það var dálítið seint í rassinn gripið en Harry ákvað að blanda 
sér aldrei framar í það sem kæmi honum ekki við. Hann var 
hættur að hnýsast. Hann skammaðist sín svo mikið að hann 
leitaði Wood uppi og sagði honum að hann væri tilbúinn að 
hætta í Quidditchliðinu. „Hætta?“ þrumaði Wood. „Hvaða 
gagn gerir það? Hvernig eigum við að geta unnið stigin okkar 
aftur ef við eigum enga möguleika á móti hinum liðunum?“ 


Það var ekki einu sinni gaman að spila Quidditch lengur. Hinir 
í liðinu yrtu ekki á Harry á æfingum og ef þeir neyddust til að 
tala um hann kölluðu þeir hann aldrei annað en leitarann. 


Hermione og Neville leið líka hörmulega. Þau áttu ekki jafn 
erfitt og Harry af því að þau voru ekki eins þekkt, en enginn 
vildi heldur tala við þau. Hermione var hætt að vekja athygli á 
sjálfri sér í tímum. Nú sat hún þögul og grúfði sig yfir 


bækurnar. 


Harry var því næstum feginn að prófin voru framundan. Allur 
upplesturinn sem hann átti fyrir höndum myndi hjálpa honum 


að gleyma vandamálunum. Hann, Ron og Hermione héldu sig 


út af fyrir sig og kepptust við að læra langt fram á nætur. Þau 
lásu um innihald flókinna töfradrykkja, lærðu galdraþulur og 
særingar utanbókar og lögðu á minnið dagsetningar á 
galdrauppgötvunum sögunnar og uppreisnir svartálfa ... 


Um það bil viku fyrir prófin reyndi óvænt á nýja heitið hans 
Harrys um að hætta afskiptaseminni. Síðdegis dag nokkurn 
þegar hann yfirgaf bókasafnið einn síns liðs heyrði hann 
kjökur úr kennslustofu innar á ganginum. Þegar hann 
nálgaðist heyrði hann rödd Quirrells. 


„Nei - nei - ekki aftur, hættu ...“ 


Það hljómaði eins og einhver væri að ógna honum. Harry 
færði sig nær. 


„Þá það - þá það...“ heyrði hann Quirrell kjökra. 


Á næsta andartaki gekk Quirrell hröðum skrefum út úr 
kennslustofunni og lagaði á sér vefjarhöttinn með titrandi 
höndum. Hann var fölur og virtist gráti nær. Hann stikaði úr 
augsýn; Harry var viss um að prófessorinn hafði ekki komið 
auga á hann. Hann beið þar til fótatak Quirrells var þagnað og 


gægðist inn Í kennslustofuna. Hún var mannlaus en dyrnar í 


hinum enda herbergisins stóðu opnar í hálfa gátt. Harry var 
kominn hálfa leið að þeim þegar hann mundi eftir ákvörðun 
sinni um að hætta að hnýsast. 


Engu að síður hefði hann verið tilbúinn að veðja tólf 
viskusteinum upp á að Snape hefði rétt í þessu farið út úr 
herberginu. Og nú yrði Snape áreiðanlega léttur í spori næstu 
dagana - Quirrell virtist loks hafa látið undan. 


Harry fór aftur inn á bókasafnið þar sem Hermione var að 
hlýða Ron yfir stjörnufræði. Harry sagði þeim frá því sem 
hann hafði heyrt. 


„Snape hefur þá tekist þetta!“ sagði Ron. „Ef Quirrell hefur 
kjaftað frá því hvernig á að aflétta göldrunum sem verja 
steininn ...“ „Hnoðri vaktar hann þó enn,“ sagði Hermione. 


„Kannski hefur Snape fundið aðferðina við að komast framhjá 
honum án þess að spyrja Hagrid,“ sagði Ron og leit á troðfulla 
bókaskápana allt í kringum þau. „Ég þori að veðja að einhvers 
staðar hérna er til bók með leiðbeiningum um hvernig hægt 
er að komast framhjá þríhöfða hundi. Hvað eigum við að gera 
í þessu, Harry?“ 


Ævintýraþráin skein úr augum Rons en Hermione svaraði 


áður en Harry náði að opna munninn. 


„ið förum til Dumbledore. Það hefðum við átt að gera fyrir 
löngu. Ef við gerum eitthvað upp á eigin spýtur endar það 
örugglega með því að við verðum rekin.“ 


„En við höfum engar sannanir!“ sagði Harry. „Quirrell er of 
hræddur til að styðja okkur. Snape myndi bara segja að hann 
hefði ekki hugmynd um hvernig tröllið komst inn á 
hrekkjavökunni og að hann hafi aldrei verið nálægt ganginum 
á þriðju hæð - og hvort haldið þið að þau trúi honum eða 
okkur? Það er ekki beinlínis leyndarmál að við þolum hann 
ekki. Dumbledore heldur bara að við höfum skáldað þetta upp 
til að láta reka Snape. Filch myndi ekki hjálpa okkur þó að líf 
hans lægi við, til þess eru hann og Snape of góðir vinir. Þar að 
auki þætti honum örugglega ágætt að sjá sem flesta 
nemendur rekna. Og við megum heldur ekki gleyma því að 
við eigum hvorki að vita neitt um Hnoðra né steininn. Við 


myndum þurfa að útskýra ansi margt.“ 


Hermione virtist sannfærð en ekki Ron. 


„En ef við athugum sjálf ...“ 


„Nei,“ sagði Harry ákveðinn. „Við erum þegar búin að hnýsast 


nóg.“ 
Hann dró til sín kort af Júpíter og sökkti sér þegjandi ofan í 
það. 


Við morgunverðarborðið næsta dag voru þeim Harry, 
Hermione og Neville afhentir miðar. Það stóð það sama á 


þeim öllum: 


Straffið hefst klukkan ellefu í kvöld. Hittu herra Filch í 


forsalnum. 


M. McGonagall prófessor 


Harry hafði steingleymt straffinu í öllum látunum yfir töpuðu 
stigunum. Hann átti hálfpartinn von á að Hermione myndi 
kvarta yfir að missa af heilu kvöldi í lestri en hún sagði ekki 
orð. Eins og Harry fannst henni þau eiga þetta skilið. 


Klukkan ellefu sama kvöld kvöddu þau Ron í setustofunni og 


gengu ásamt Neville niður í forsalinn. Filch var mættur - og 


það var Draco líka. Harry var búinn að gleyma því að Draco 
átti líka að fara í straff. 


„Fylgið mér,“ sagði Filch, kveikti á lugt og gekk á undan þeim 
út úr kastalanum. 


„Þið munuð eflaust hugsa ykkur tvisvar um áður en þið brjótið 
skólareglurnar aftur, ekki satt?“ sagði Filch og gaut 
lymskulega á þau augunum. „Ó, já ... erfiðisvinna og harðar 
refsingar eru að mínu mati bestu uppeldisaðferðirnar ... það 
er synd að það skuli vera búið að afnema gömlu refsingarnar 
... Persónulega hefði ég kosið að hengja ykkur á úlnliðunum 
niður úr loftinu í nokkra daga. Ég á ennþá keðjurnar inni á 
skrifstofu hjá mér, hef þær vel smurðar ef ske kynni að ég 
þyrfti á þeim að halda ... Jæja, áfram með ykkur og látið ykkur 
ekki detta í hug að stinga af. Það væri verst fyrir ykkur sjálf.“ 
Þau þrömmuðu yfir myrkar skólaflatirnar. Neville saug í sífellu 
upp Í nefið. Harry velti því fyrir sér hver refsingin yrði. Það 
hlaut að vera eitthvað reglulega hræðilegt, annars væri Filch 
ekki svona ánægður. 


Það var tunglskinsbjart en ský þutu yfir himininn og vörpuðu 
á þau skugga. Framundan kom Harry auga á uppljómaða 
gluggana í kofa Hagrids. Þá heyrðu þau hróp úr fjarska. 


„Ert þetta þú, Filch? Flýttu þér, ég vil fara að komast af stað.“ 


Hjartað í Harry tók kipp: Ef Hagrid færi með þeim gat þetta nú 
varla orðið svo slæmt. Léttirinn hlýtur að hafa verið augljós, 
því að Filch sagði: „Þú heldur greinilega að þú sért á leiðinni í 
skemmtiferð með aulabárðinum! Þú getur gleymt því, strákur 
- þið eruð á leið inn í skóginn og ég hef enga trú á því að þið 


komist heil á húfi út úr honum aftur.“ 


Við þessi orð rak Neville upp lágt kvein og Draco fraus í 
sporunum. 


„Skóginn?“ endurtók hann og var ekki alveg jafn svalur í 
röddinni og venjulega. „Við getum ekki farið inn í hann að 
nóttu til - þar er allt mögulegt á sveimi - varúlfar, hef ég 
heyrt.“ 


Neville greip í aðra ermi Harrys og gaf frá sér niðurbælt óp. 
„Það er ekki ólíklegt,“ sagði Filch. Það hlakkaði í honum. „Þið 


hefðuð átt að hugsa út í það áður en þið komuð ykkur í þessi 
vandræði, ekki satt?“ 


Hagrid kom gangandi út úr myrkrinu með Trygg á hælunum. 
Hann hélt á stóra lásboganum sínum og örvamælir hékk yfir 


aðra öxlina. 


„Loksins,“ sagði hann. „Ég er búinn að bíða í hálftíma. Er ekki 
allt í lagi, Harry og Hermione?“ 


„Ég myndi ekki vera of vingjarnlegur við þau, Hagrid,“ sagði 
Filch kaldranalega. „Það er verið að refsa þeim.“ 


„Það er kannski þess vegna sem þið eruð svona sein?“ sagði 
Hagrid og hleypti brúnum. „Varstu að predika yfir þeim? Það 
er ekki í þínum verkahring. Þú ert búinn að skila þínu, ég tek 


við þeim núna.“ 


„Ég kem aftur í dögun,“ sagði Filch. „Og næ í leifarnar af 
þeim,“ bætti hann illkvittnislega við. Hann snerist á hæli og 
gekk í áttina að kastalanum. Þau sáu lugtina hans sveiflast af 
stað í myrkrinu. 


Draco leit á Hagrid. 


„Ég fer ekki inn í skóginn,“ sagði hann og það hressti Harry að 
heyra kvíðann í rödd hans. 


„Þú neyðist til þess ef þú vilt vera áfram í skólanum,“ sagði 
Hagrid reiðilega. „Þú braust af þér og verður að taka 
afleiðingum þess.“ 


„En svona lagað er bara fyrir vinnufólk, ekki fyrir nemendur. 
Ég hélt að við yrðum látin skrifa hundrað setningar á töfluna 
eða eitthvað svoleiðis. Ef pabbi vissi þetta myndi hann ...“ 


„... Segja þér að svona eru reglurnar í Hogwartskóla,“ urraði 
Hagrid. „Skrifa setningar! Hvaða gagn er að því? Nei, hér 
gerið þið eitthvað nytsamlegt, annars er ykkur fleygt út! Ef þú 
heldur að pabbi þinn vilji frekar að þú verðir rekinn skaltu fara 
upp Í kastala og pakka niður á stundinni!“ 


En Draco hreyfði sig ekki. Hann starði bálreiður á Hagrid en 
leit svo undan. 


„Þá segjum við það,“ sagði Hagrid. „Hlustið nú vel, við eigum 
hættuför fyrir höndum og ég vil ekki taka óþarfa áhættu. 
Fylgið mér.“ 


Þau eltu hann að útjaðri skógarins. Hann lyfti lugtinni og benti 
á þröngan stíg sem hlykkjaðist inn á milli stórra, svartra 


trjánna. Golan bærði hár þeirra þegar þau horfðu inn í 
skóginn. 


„Sjáiði,“ sagði Hagrid, „þetta sem glitrar á þarna á jörðinni? 
Þetta silfurlita? Þetta er einhyrningsblóð. Eitthvað í skóginum 
hefur sært hann alvarlega. Þetta er í annað sinn á einni viku. 
Ég fann dauðan einhyrning á miðvikudaginn. Við verðum að 
reyna að finna vesalings dýrið. Við gætum þurft að binda 
enda á þjáningar þess.“ 


„En hvað ef það sem særði einhyrninginn finnur okkur fyrst?“ 
spurði Draco og gat varla dulið óttann í röddinni. 


„Ekkert sem býr í skóginum getur gert ykkur mein ef þið eruð 
í fylgd með mér eða Tryggi,“ sagði Hagrid. „Og haldið ykkur á 
stígnum. En nú verðum við að skipta liði og elta slóðina. Það 
er blóð út um allt. Hann hlýtur að hafa reikað um í að minnsta 
kosti sólarhring.“ 


„Ég vil vera með Tryggi,“ sagði Draco og gaut augunum á 
stórar vígtennur hans. 


„Það er í lagi. En ég vara þig við, hann er óttalega huglaus,“ 
sagði Hagrid. „Þá förum við Harry og Hermione í aðra áttina 


og Draco, Neville og Tryggur í hina. Og ef einhver finnur 
einhyrninginn sendir hann upp græna neista, er það skilið? 
Takið fram sprotana ykkar og æfið ykkur - einmitt - og ef 
einhver lendir í vandræðum sendir hann upp rauða neista. Þá 
komum við eins fljótt og við getum. Eruð þið tilbúin? Og farið 
nú varlega.“ 


Skógurinn var myrkur og þögull. Spottakorn inni í skóginum 
greindist stígurinn og Harry, Hermione og Hagrid fóru til 
vinstri en Draco, Neville og Tryggur til hægri. 


Þau gengu þögul og höfðu augun á jörðinni. Af og til læddust 
tunglsgeislar í gegnum greinarnar og lýstu upp silfurbláa 
blóðbletti á föllnu laufinu. Harry sá að Hagrid var mjög 
áhyggjufullur. 


„Gæti það verið varúlfur sem drepur einhyrningana?“ spurði 
Harry. 


„Hann er ekki nógu fljótur til þess,“ sagði Hagrid. „Það er ekki 
hlaupið að því að veiða einhyrninga. Þeir eru voldugar 
töfraverur. Ég veit ekki til þess að einhyrningi hafi nokkurn 
tíma áður verið gert mein.“ 


Þau gengu framhjá mosavöxnum trjádrumbi. Harry heyrði 
vatnsnið, það hlaut að vera lækur í grenndinni. Enn sást 
einhyrningsblóð hér og þar á bugðóttum stígnum. 


„Er allt í lagi með þig, Hermione?“ hvíslaði Hagrid. „Vertu 
óhrædd. Hann getur ekki verið langt undan ef hann er illa 
særður. Og þegar við finnum hann getum við - Flýtið ykkur! 
Felið ykkur á bak við tréð!“ 


Hagrid greip Harry og Hermione í fangið, hann bar þau út af 
stígnum og á bak við stórt eikartré. Hann spennti bogann 
með einni af örvunum og stóð grafkyrr, tilbúinn að skjóta. Öll 
þrjú sperrtu eyrun. Eitthvað skreið yfir fölnað laufið skammt 
frá. Hljóðið var því líkast sem skikkja væri dregin eftir jörðinni. 
Hagrid pírði augun og horfði upp eftir dimmum stígnum en 
eftir fáein andartök var hljóðið dáið út. 


„Ég vissi það,“ muldraði hann. „Það er eitthvað í skóginum 
sem ekki á heima hér.“ 


„Varúlfur?“ stakk Harry upp á. 


„Þetta var ekki varúlfur og heldur ekki einhyrningur,“ sagði 
Hagrid hörkulega. „Jæja, fylgið mér en farið varlega.“ 


Þau gengu hægar og hlustuðu eftir minnsta hljóði. Skyndilega 
sáu þau hreyfingu í rjóðri framundan. 


„Hver er þar?“ kallaði Hagrid. „Gefðu þig fram - ég er 
vopnaður!“ Út úr rjóðrinu steig - var þetta maður eða hestur? 
Ofan mittis var þetta maður með rautt hár og skegg en fyrir 
neðan mitti var rauðbrúnn hestsbúkur með langt, rauðleitt 


tagl. Harry og Hermione göptu. 


„Nú, þetta ert þú, Ronan,“ sagði Hagrid feginn. „Hvernig 
hefurðu það?“ 


Hann gekk til hans og tók í höndina á honum. 


„Góða kvöldið, Hagrid,“ sagði Ronan. Rödd hans var djúp og 
dapurleg. „Ætlaðirðu að skjóta mig?“ 


„Það er aldrei of varlega farið, Ronan,“ sagði Hagrid og 
klappaði á lásbogann. „Það er eitthvað óhreint á kreiki hérna í 
skóginum. Þetta eru Harry Potter og Hermione Granger. Þau 
eru nemendur við skólann. Og þetta er Ronan. Hann er 


kentár.“ 


„ið tókum eftir því,“ sagði Hermione uppburðalítil. 


„Gott kvöld,“ sagði Ronan. „Svo að þið eruð nemendur? Lærið 
þið eitthvað nytsamlegt í skólanum?“ 


l 


„Ja ... 


„Pínulítið,“ sagði Hermione feimnislega. 


„Pínulítið. Jæja, það er þó eitthvað.“ Ronan andvarpaði. Hann 
kastaði höfðinu aftur og starði upp í himinhvolfið. „Mars skín 
skært Í nótt.“ 


„Já, það er satt,“ sagði Hagrid og gaut augunum upp í 
himininn. „Heyrðu, ég er feginn að við rákumst á þig, Ronan, 
einhyrningur hefur verið særður. Hefurðu séð eitthvað 


óvenjulegt?“ 


Ronan svaraði ekki strax. Hann starði áfram upp í himininn án 


þess að depla auga. Svo andvarpaði hann aftur. 


„Það eru alltaf þeir saklausu sem verða fyrstu fórnarlömbin,“ 
sagði hann. „Þannig hefur það alltaf verið og þannig er það 


l 


enn. 


„Já,“ sagði Hagrid, „en hefurðu orðið var við eitthvað, Ronan? 
Eitthvað óvenjulegt?“ 


„Mars skín skært í nótt,“ endurtók Ronan. Hagrid horfði 


óþolinmóður á hann. „Óvenju skært.“ 
„Já, en ég átti við eitthvað óvenjulegt hérna niðri á jörðinni,“ 
sagði Hagrid. „Þú hefur sem sagt ekki tekið eftir neinu 


skrítnu?“ 


Enn tók Ronan sér langa málhvíld. Loks sagði hann: „Í 


skóginum búa mörg leyndarmál.“ 

Þau sáu hreyfingu á milli trjánna og Hagrid hóf upp bogann, 
en þetta var bara annar kentár, svarthærður með svartan 
hestsbúk. Hann var villtari í útliti en Ronan. 


„Hæ, Bane,“ sagði Hagrid. „Er ekki allt gott að frétta?“ 


„Gott kvöld, Hagrid, ég vona að þér líði vel.“ 


„Ágætlega. Heyrðu, ég var einmitt að spyrja Ronan hvort 
hann hefði rekist á eitthvað óvenjulegt. Ég fann særðan 
einhyrning - veist þú eitthvað um það?“ 


Bane gekk til Ronans og stillti sér upp við hlið hans. Hann 
horfði til himins. 


„Mars skín skært í nótt,“ sagði hann bara. 
„Mið vorum búin að heyra það,“ sagði Hagrid fúll. „Jæja, ef 
annar hvor ykkar verður var við eitthvað, látið mig þá 


endilega vita. Við skulum drífa okkur af stað.“ 


Harry og Hermione eltu hann út úr rjóðrinu og störðu um öxl 
á Ronan og Bane þar til trén byrgðu þeim sýn. 


„Það er aldrei hægt að fá skýr svör frá kentárum,“ sagði 
Hagrid pirraður. „Bölvaðir skýjaglópar. Hafa ekki áhuga á 


neinu nema himintunglunum.“ 


„Eru margir kentárar í skóginum?“ spurði Hermione. 


„Ja, þónokkrir ... Halda sig að mestu út af fyrir sig en birtast 
yfirleitt ef ég þarf að eiga við þá orð. Kentárarnir eru djúpvitrir 
„.. þeir vita meira en þeir láta uppi.“ 


„Heldurðu að það hafi verið kentár sem við heyrðum í áðan?“ 
spurði Harry. 


„Fannst þér þetta hljóma eins og hófatak? Nei, ég held að 
þetta hafi verið það sem drap einhyrningana - ég hef aldrei 
áður heyrt neitt þessu líkt.“ 


Þau gengu áfram í gegnum skógarþykknið. Harry var 
taugaóstyrkur og leit í sífellu um öxl. Hann hafði það á 
tilfinningunni að fylgst væri með þeim. Hann var feginn að 
vera með Hagrid og lásboganum hans. Þegar þau komu fyrir 
bugðu á stígnum greip Hermione í ermi Hagrids. 


„Hagrid! Sjáðu! Rauðir neistar, hinir eru í vandræðum!“ 


„Þið bíðið hér!“ hrópaði Hagrid. „Haldið ykkur á stígnum, ég 
kem aftur og næ í ykkur!“ 


Þau heyrðu hann brjótast í gegnum lággróðurinn og störðu 
hvort á annað dauðskelkuð. Fljótlega heyrðist ekkert nema 
skrjáfið í laufblöðunum. 


„Heldurðu nokkuð að þeir séu slasaðir?“ hvíslaði Hermione. 


„Mér er sama um Draco, en ef eitthvað kæmi fyrir Neville ... 
Það er okkur að kenna að hann er hérna.“ 


Tíminn stóð í stað. Heyrn þeirra virtist skarpari en venjulega. 
Harry fannst hann heyra hverja vindhviðu og hvert skrjáf. 
Hvað var eiginlega á seyði? Hvar voru hinir? Loks heyrðu þau 
brak og bresti og vissu að Hagrid var á leiðinni til baka. 
Neville og Draco voru með honum. Hagrid var öskuillur. Það 
kom í ljós að Draco hafði læðst aftan að Neville og gripið í 
hann til að hræða hann. Neville hafði orðið skelfingu lostinn 
og skotið neistunum upp. 


„Mið erum heppin ef við handsömum eitthvað eftir öll lætin í 
ykkur tveimur. Við skiptum okkur öðruvísi niður núna - 
Neville, þú verður með mér og Hermione. Harry, þú ferð með 
Tryggi og bjánanum. Fyrirgefðu,“ bætti Hagrid við hvíslandi að 
Harry, „en honum tekst ekki jafn auðveldlega að hræða þig 
og við verðum að halda áfram.“ 


Svo Harry lagði af stað inn í myrkviði skógarins ásamt Draco 
og Tryggi. Þegar þeir höfðu gengið í um það bil hálftíma voru 
þeir komnir djúpt inn í skóginn. Trén stóðu svo þétt að þeir 
áttu erfitt með að komast leiðar sinnar. Harry fannst 
blóðblettirnir á jörðinni verða sífellt stærri. Þeir sáu blóð á 
trjábol sem gaf til kynna að aumingja dýrið hefði misst 
fótanna. Harry rýndi í gegnum kræklóttar greinar gamallar 


eikar og kom auga á rjóður framundan. 


„Sjáðu,“ sagði hann lágt um leið og hann greip í Draco. 
Eitthvað skínandi hvítt lá á jörðinni. Þeir fikruðu sig nær. 


Þetta var einhyrningurinn og hann var dáinn. Harry hafði 
aldrei séð neitt jafn fagurt og dapurlegt. Langir, grannir fætur 
hans sköguðu út frá búknum og perluhvítur makkinn flæddi 
yfir dökkt laufið. 


Harry nálgaðist hann en lágvært þrusk varð til þess að hann 
fraus í sporunum. Einn runninn í rjóðrinu hreyfðist ... út úr 
skugganum skreið hettuklædd vera eins og rándýr í átt að 
bráð sinni. Harry, Draco og Tryggur stóðu stjarfir af hræðslu. 
Þegar skikkjuklædda veran kom að einhyrningnum beygði 


hún sig yfir sár á síðu hans og byrjaði að drekka úr honum 
blóðið. 


„AAAAAAAAAAARG!“ 


Draco gaf frá sér ægilegt öskur og tók á rás - hið sama gerði 
Tryggur. Hettuklædda veran leit upp og beint á Harry. 
Einhyrningsblóðið lak niður eftir andlitinu. Veran reis á fætur 
og gekk hratt í áttina að honum - Harry var svo hræddur að 
hann gat sig hvergi hrært. 


Þá fann hann hræðilegan sársauka nísta höfuðið, það var eins 
og örið á enni hans stæði í ljósum logum - hálfblindaður 
skjögraði hann aftur á bak. Hann heyrði hófatak fyrir aftan 
sig. Eitthvað flaug yfir hann í gríðarlegu stökki og stefndi 


beint á veruna. 


Verkurinn í höfði Harrys var svo yfirþyrmandi að hann féll 
niður á hnén. Það liðu nokkrar mínútur þar til sársaukinn leið 
hjá. Þegar hann leit upp var veran horfin. Yfir honum stóð 
kentár. Það var hvorki Ronan né Bane; þessi var unglegri; 
hann var bjarthærður með leirljósan skrokk. 


„Ertu ómeiddur?“ spurði hann um leið og hann hjálpaði Harry 
á fætur. 


„Já - takk - hvað var þetta eiginlega?“ 


Kentárinn svaraði ekki. Hann hafði ótrúlega blá augu, líkust 
ljósum safírum. Hann horfði rannsakandi á Harry og lét augun 
hvíla á þrútnu, kríthvítu örinu. 


„Pú ert Potterstrákurinn,“ sagði hann. „Þú ættir að fara aftur 
til Hagrids. Skógurinn er ekki öruggur staður eins og er - síst 
fyrir þig. Kanntu að sitja hest? Þá komumst við hraðar. 


Ég heiti Flórens,“ bætti hann við um leið og hann fór niður á 
framfæturna svo að Harry gæti klifrað á bak. 


Skyndilega heyrðist hávær hófadynur úr hinum enda 
rjóðursins. Ronan og Bane ruddust fram í gegnum trjáþykknið 
glansandi sveittir á skrokkinn. 


„Flórens!“ þrumaði Bane. „Hvað ertu að gera? Þú ert með 
mann á bakinu! Skammastu þín ekki? Þú hagar þér eins og 
lítilfjörlegt múldýr!“ 


„Gerirðu þér grein fyrir því hver þetta er?“ sagði Flórens. 
„Þetta er Potterstrákurinn. Því fyrr sem hann kemst út úr 
skóginum, því betra.“ „Hvað sagðirðu honum?“ urraði Bane. 
„Mundu, Flórens, að við höfum svarið að setja okkur ekki upp 
á móti forsjóninni. Við höfum séð framtíðina í hreyfingum 


himintunglanna!“ Ronan krafsaði órólegur í jörðina. 


„Ég er viss um að Flórens gerði það sem hann taldi réttast,“ 
sagði hann með sinni dapurlegu röddu. 


Bane sparkaði frá sér með afturfótunum af reiði. 


„laldi réttast! Hvað kemur okkur þetta við? Kentárar fást við 
spádóma! Það er ekki í okkar verkahring að eltast eins og 
asnar við fólk sem hefur villst í skóginum!“ 


Skyndilega prjónaði Flórens af reiði. Harry varð að grípa um 
axlir hans til að detta ekki af baki. 


„Sérðu ekki einhyrninginn sem liggur þarna?“ æpti Flórens á 
Bane. „Skilurðu ekki hvers vegna hann var drepinn? Eða 
gleymdu himintunglin að segja þér frá því? Ég vil berjast 
gegn því sem leynist hérna í skóginum. Jafnvel þó að það þýði 
að ég þurfi að slást í lið með mönnum.“ 


Með þessum orðum snerist Flórens á hæli og þeysti af stað á 
milli trjánna. Harry ríghélt um hálsinn á honum þegar þeir 
þutu á brott frá Bane og Ronan. 


Harry botnaði hvorki upp né niður í neinu. 


„Af hverju var Bane svona reiður?“ spurði hann. „Og hvaða 
vera var þetta eiginlega sem þú bjargaðir mér frá?“ 


Flórens hægði á ferðinni og sagði Harry að beygja höfuðið svo 
að hann ræki sig ekki upp undir slútandi greinar en hann 
svaraði spurningunum engu. Lengi vel héldu þeir þögulir 
áfram. Harry var farinn að halda að Flórens vildi ekkert við 
hann tala meir en skyndilega nam hann staðar í þéttu 
skógarþykkni. 


„Harry Potter, veist þú til hvers einhyrningablóð er notað?“ 
„Nei,“ sagði Harry. Þessi undarlega spurning kom honum úr 


jafnvægi. „Við höfum bara notað hornin og hár úr taglinu í 
töfradrykkjatímum.“ 


„Það er vegna þess að það er andstyggilegur glæpur að 
drepa einhyrning,“ sagði Flórens. „Aðeins sá sem hefur allt að 
vinna og engu að tapa myndi gera slíkt. Einhyrningablóð 
getur haldið í manni lífinu jafnvel þótt maður sé við dauðans 
dyr. En það er dýrkeypt. Sá sem drepur svo óflekkað og 
varnarlaust dýr sjálfum sér til bjargar mun lifa í bölvun frá því 


augnabliki sem blóðið snertir varir hans.“ 


Harry starði á hnakkann á Flórens sem skein eins og silfur í 


tunglsljósinu. 


„En hver gæti verið svo örvæntingarfullur?“ velti hann 
upphátt fyrir sér. „Ef maður á eilífa bölvun fyrir höndum, er þá 
ekki betra að deyja?“ 


„Jú, það er rétt,“ samþykkti Flórens, „nema maður þurfi bara 
að halda í sér lífinu þar til maður getur drukkið eitthvað 
annað - eitthvað sem endurvekur lífskraftinn - eitthvað sem 
veitir ódauðleika. Herra Potter, veist þú hvað er falið í 


skólanum?“ 


„iskusteinninn! Auðvitað - ódáinsveigin! En ég skil ekki hver 


4 


„Dettur þér enginn í hug sem hefur beðið í mörg ár eftir að 
komast aftur til valda? Einhver sem hefur haldið dauðahaldi í 
lífið í von um annað tækifæri?“ 


Harry fannst skyndilega sem járnkrumla hefði gripið um 
hjarta hans. Gegnum þytinn í trjánum fannst honum hann 
heyra enduróminn af því sem Hagrid hafði sagt við hann 
kvöldið sem þeir hittust fyrst: „Sumir halda því fram að hann 
hafi dáið. Ég held að það sé bölvað þvaður. Ég efast um að 
hann hafi verið nógu mannlegur til að geta dáið.“ 


„Áttu við,“ sagði Harry hás, „að þetta hafi verið Vol...“ 


„Harry! Harry, er allt í lagi með þig?“ 


Hermione kom hlaupandi eftir stígnum, með Hagrid másandi 
á hælunum. 


„Já, allt í besta lagi,“ sagði Harry. Hann var svo ringlaður að 
hann vissi varla hvað hann sagði. „Einhyrningurinn er dáinn, 
Hagrid. Hann er í rjóðri aðeins lengra inni í skóginum.“ 


„Nú fer ég,“ sagði Flórens lágt um leið og Hagrid hljóp 
framhjá þeim til að huga að einhyrningnum. „Nú ert þú 
óhultur.“ Harry lét sig síga niður af baki hans. 


„Gangi þér vel, Harry Potter,“ sagði Flórens. „Himintunglin 
hafa verið mistúlkuð áður. Ég vona að það hafi einnig gerst í 
þetta sinn.“ Hann sneri sér við og fór á stökki inn í myrkviði 
skógarins en Harry stóð eftir skjálfandi á beinunum. 


Ron hafði sofnað í rökkvaðri setustofunni á meðan hann beið 
þess að þau kæmu aftur. Hann æpti eitthvað um 
Quidditchleikbrot þegar Harry vakti hann með látum. En hann 
glaðvaknaði um leið og Harry byrjaði að segja honum og 
Hermione frá viðburðum næturinnar. 


Harry gat ekki setið kyrr. Hann stikaði fram og til baka við 
arininn, og var enn ekki hættur að skjálfa. 


„Snape vill fá steininn handa Voldemort... og Voldemort bíður 
inni í skóginum... og við sem héldum allan tímann að Snape 
vildi bara verða ríkur ...“ 


„Hættu að nefna þetta nafn!“ hvíslaði Ron skelfingu lostinn 
eins og hann byggist við að Voldemort gæti heyrt til þeirra. 


Harry hlustaði ekki á hann. 


„Flórens bjargaði mér, en hann átti ekki að gera það ... Bane 
var Öskureiður ... hann talaði um að skipta sér af spádómum 
himintunglanna ... Þau hljóta þá að spá því að Voldemort 
muni snúa aftur... Bane fannst að Flórens hefði átt að leyfa 
Voldemort að drepa mig ... ætli það sé ekki skrifað í 
stjörnurnar líka?“ „Viltu hætta að tönnlast á þessu nafni!“ 
hvæsti Ron. 


„Nú bíð ég bara eftir að Snape steli steininum,“ hélt Harry 
æstur áfram. „Þá getur Voldemort komið og gengið frá mér... 


Bane verður í það minnsta feginn.“ 


Hermione var mjög skelkuð á svip en hún átti samt til 
huggunarorð handa Harry. 


„Harry, það er sagt að Dumbledore sé sá eini sem Þú-veist- 
hver óttast. Á meðan Dumbledore er hér mun Þú-veist-hver 
ekki gera þér mein. Og hver segir að kentárarnir hafi rétt fyrir 
sér? Mér finnst þetta hljóma eins og kristalskúluspádómur og 
McGonagall prófessor segir að það sé mjög ónákvæm tegund 
galdra.“ 


Það var orðið bjart þegar þau skriðu loks uppgefin upp í rúm. 
En ævintýri næturinnar voru ekki á enda. 


Þegar Harry dró rúmteppið til hliðar fann hann 


huliðsskikkjuna vandlega samanbrotna undir því. Við hana 


var festur miði: 


Til öryggis. 


Sextándi kafli 


Undir hlerann 


Harry átti hálfpartinn von á að Voldemort ryddist inn um 
dyrnar á hverri stundu. Þegar hann hugsaði um það seinna 
skildi hann ekki hvernig honum hafði tekist að komast í 
gegnum prófin. En dagarnir liðu og það lék enginn vafi á því 
að Hnoðri var enn stálsleginn á bak við læstu dyrnar á 


ganginum. 


Það var kæfandi hiti, sérstaklega í stóru kennslustofunni þar 
sem skriflegu prófin fóru fram. Þeim höfðu verið gefnir nýir 


fjaðurpennar sem voru í svindlvarnarálögum. 


Þau fóru líka í verkleg próf. Flitwick prófessor kallaði þau inn 
til sín eitt og eitt til að prófa hvort þau gætu látið ananas 
steppa yfir kennaraborðið. McGonagall prófessor fylgdist með 
þeim breyta mús í neftóbaksdós - stig voru gefin eftir því 
hversu snotur neftóbaksdósin var, og dregin frá ef dósin var 
með veiðihár. Snape tók þau á taugum með því að hafa ekki 


af þeim augun á meðan þau einbeittu sér að því að muna 
innihaldið í gleymskudrykknum. 


Harry gerði sitt besta og reyndi að hunsa nístandi sársaukann 
í enninu. Hann hafði kvalið Harry alveg síðan í skógarferðinni. 
Neville hélt að Harry væri illa haldinn af prófkvíða af því að 
hann gat ekki sofið. Sannleikurinn var hins vegar sá að Harry 
hrökk upp á næturnar þjakaður af martröðum um 
hettuklædda veru með blóðtauma niður eftir andlitinu. 


Ron og Hermione virtust ekki hafa jafn miklar áhyggjur af 
steininum og Harry. Kannski var ástæðan sú að þau höfðu 
ekki upplifað það sama og Harry inni í skóginum eða að þau 
voru ekki með brennandi ör á enninu. Tilhugsunin um 
Voldemort skelfdi þau svo sannarlega en hún hélt ekki fyrir 
þeim vöku. Auk þess voru þau svo upptekin við lestur að þau 
höfðu ekki mikinn tíma til að velta sér upp úr því hvað Snape 
eða aðrir hygðust fyrir. 


Allra síðasta prófið var saga galdranna. Í heila klukkustund 
þurftu þau að svara spurningum um gamla, klikkaða 
galdramenn sem höfðu fundið upp seiðpotta sem hrærðu í 
sér sjálfir. Síðan væru þau frjáls, frjáls eins og fuglinn í heila, 
dásamlega viku þangað til þau fengju einkunnirnar sínar. 


Þegar draugur Binns prófessors sagði þeim að leggja frá sér 
fjaðurpennana og rúlla upp pergamentinu gat Harry ekki 
annað en glaðst með hinum. 


„Þetta var miklu auðveldara en ég bjóst við,“ sagði Hermione 
þegar þau slógust í hóp með hinum nemendunum sem 
byrptust út á sólrík engin í kringum kastalann. „Ég hefði ekki 
þurft að læra hegðunarreglur varúlfa frá 1637 eða uppreisn 


hins ákafa Elfrics.“ 


Hermione vildi alltaf fara í gegnum prófin með þeim eftir á, en 
Ron sagði að sér yrði óglatt af því, svo að þau röltu niður að 
vatninu og fleygðu sér undir tré. Weasleytvíburarnir og Lee 
Jordan stóðu við bakkann og kitluðu sofandi kolkrabba undir 


örmunum. 


„Ekki meiri próflestur,“ andvarpaði Ron alsæll og teygði úr sér 
í grasinu. „Pú mættir nú vera örlítið glaðlegri, Harry. Það er 
vika þangað til við fáum slæmu fréttirnar, það er engin 


ástæða til að hafa áhyggjur fyrr.“ 


Harry nuddaði á sér ennið. 


„Ég vildi að ég vissi hvað þetta þýddi!“ sagði hann reiðilega. 
„Ég finn stöðugt til í örinu - það hefur gerst áður, en það 
hefur aldrei verið jafn sárt og núna.“ 


„Farðu til fröken Pomfrey,“ stakk Hermione upp á. 


„Ég er ekki veikur,“ sagði Harry. „Ég held að þetta sé fyrirboði 
„.. það er hætta á ferðum ...“ 


Það var of heitt til að Ron megnaði að verða æstur. 


„Harry, slakaðu á. Hermione hefur á réttu að standa, 
steinninn er Öruggur á meðan Dumbledore er nálægur. Og 
þar að auki höfum við aldrei fengið sönnun fyrir því að Snape 
viti hvernig hægt er að komast framhjá Hnoðra. Fóturinn var 
næstum rifinn af honum í eitt skiptið þannig að hann mun 
fara varlega næst. Og Neville verður orðinn Quidditchstjarna 
áður en Hagrid svíkur Dumbledore.“ 


Harry kinkaði kolli en gat samt ekki losað sig við þá tilfinningu 
að hann hefði gleymt að gera eitthvað, eitthvað mikilvægt. 
Þegar hann reyndi að útskýra þetta sagði Hermione: „Þetta 
eru bara prófin. Ég vaknaði í nótt og var byrjuð að lesa 


ummyndunarglósurnar þegar ég mundi að við vorum búin 


með það próf.“ 


Harry var nokkuð viss um að óróleiki hans stóð ekki í neinu 
sambandi við skólavinnuna. Hann fylgdist með uglu flögra yfir 
bláan himininn í átt til skólans. Í goggnum glampaði á bréf. 
Hagrid var sá eini sem hafði nokkurn tíma sent honum bréf. 
Hagrid myndi aldrei bregðast trausti Dumbledore. Hagrid 
myndi aldrei segja neinum hvernig hægt væri að komast 
framhjá Hnoðra ... aldrei ... en - Skyndilega stökk Harry á 
fætur. 


„Hvert ertu að fara?“ spurði Ron syfjulega. 


„Mér datt dálítið í hug,“ sagði Harry. Hann var orðinn náfölur. 
„Mið verðum að finna Hagrid og það strax.“ 


„Af hverju?“ másaði Hermione. Hún varð að hlaupa við fót til 
að dragast ekki aftur úr. 


„Finnst ykkur ekki svolítið skrítið,“ sagði Harry um leið og 
hann klöngraðist upp grasi vaxna brekkuna, „að Hagrid þráir 
heitast af öllu að eignast dreka og þá birtist aðkomumaður 
sem er einmitt með egg í vasanum? Hvað haldið þið að 


margir gangi um með drekaegg þegar það er bannað 
samkvæmt lögum galdramanna? Það var einstaklega 
heppilegt að hann skyldi einmitt rekast á Hagrid, ekki satt? Af 
hverju hef ég ekki hugsað út í þetta fyrr?“ 


„Hvað ertu að tala um?“ sagði Ron, en Harry hljóp bara allt 
hvað af tók í áttina að kofanum í skógarjaðrinum. 


Hagrid sat í ruggustól fyrir utan húsið. Hann var að afhýða 
baunir í stóra skál með skálmar og ermar uppbrettar. 


„Halló,“ sagði hann brosandi. „Eruð þið búin með prófin? 
Langar ykkur í svaladrykk?“ 


„Já, takk,“ sagði Ron, en Harry greip fram í. 
„Nei, við erum að flýta okkur. Hagrid, ég þarf að spyrja þig að 
dálitlu. Manstu kvöldið sem þú vannst Norbert í spilum... 


hvernig leit aðkomumaðurinn út?“ 


„Ég veit það ekki,“ svaraði Hagrid kæruleysislega. „Hann vildi 
ekki taka af sér hettuna.“ 


Hann sá að þau störðu agndofa á hann og lyfti brúnum. 


„Það er ekkert óvenjulegt. Það er fullt af skrítnu fólki á Glaða 
villigeltinum - það er kráin niðri í þorpi. Hann hefur líklega 
bara verið drekasali. En eins og ég sagði, þá sá ég aldrei 
framan í hann.“ Harry seig niður við hliðina á baunaskálinni. 


„Hvað töluðuð þið um, Hagrid? Nefndirðu Hogwartskóla við 
hann?“ 


„Getur vel verið,“ sagði Hagrid og hnyklaði brýnnar þungt 
hugsi. „Já ... hann spurði hvar ég ynni, og ég sagði honum að 
ég væri eftirlitsmaður hérna ... og hann spurði mig hverju ég 
hefði eftirlit með ... svo að ég sagði honum það ... og ég sagði 
honum að mig hefði alltaf langað að eignast dreka... og svo 
... ég man þetta ekki greinilega, hann var alltaf að bjóða mér 
drykki ... Látum okkur sjá ... jú, svo sagðist hann vera með 
drekaegg og að við gætum spilað upp á það ef ég vildi. En 
hann vildi vera viss um að ég gæti séð um dreka... hann vildi 
ekki láta hann í hendurnar á hverjum sem væri ... þá sagði ég 
honum að eftir að hafa annast Hnoðra yrði dreki ekkert mál 
„Og virtist hann vera áhugasamur um Hnoðra?“ spurði 
Harry og reyndi að halda stillingu sinni. 


„Já, hann var það. Enda eru þríhöfða hundar ekki beinlínis 
algengir, ekki einu sinni í Hogwartskóla. Ég sagði honum að 
ég hefði aldrei átt í vandræðum með Hnoðra. Maður spilar 
bara dálitla tónlist fyrir hann og þá sofnar hann eins og skot 


l 


Hagrid þagnaði skyndilega skelfdur á svip þegar hann áttaði 
sig á því hvað hann hafði sagt. 


„Ég hefði ekki átt að segja ykkur þetta!“ sagði hann. 
„Gleymið þessu! Hæ - hvert eruð þið að fara?“ 


Harry, Ron og Hermione mæltu ekki orð af vörum fyrr en þau 
námu staðar inni í forsalnum sem virtist kaldur og 
drungalegur eftir sólskinið úti. 


„Mið verðum að fara til Dumbledore,“ sagði Harry. „Hagrid 
sagði þessum manni hvernig hægt er að komast framhjá 
Hnoðra, og það var annaðhvort Snape eða Voldemort sem 
faldi sig undir skikkjunni - það hefur verið auðvelt að fá 
Hagrid til að leysa frá skjóðunni þegar hann var orðinn fullur. 
Ég vona bara að Dumbledore trúi okkur. Flórens myndi 
kannski styðja frásögnina ef Bane bannar honum það ekki. 
Hvar er skrifstofan hans Dumbledores?“ 


Þau litu í kringum sig eins og þau vonuðust til að finna skilti 
sem vísaði þeim í réttu áttina. Þeim hafði aldrei verið sagt 
hvar Dumbledore byggi. Þau vissu heldur ekki til þess að 
neinn hefði verið sendur til hans. 


„ið verðum bara að ...“ byrjaði Harry en hvell rödd úr hinum 
enda forsalarins stöðvaði hann. 


„Hvað eruð þið að gera hér?“ 


Þetta var McGonagall prófessor með stafla af bókum í 


fanginu. 
„ið þurfum að tala við Dumbledore prófessor,“ sagði 
Hermione blátt áfram. Harry og Ron fannst það mjög hugað af 


henni. 


„lala við Dumbledore prófessor?“ endurtók McGonagall, eins 
og þau hefðu eitthvað óhreint í pokahorninu. „Af hverju?“ 


Harry kyngdi - hvað nú? 


„Það er eiginlega leyndarmál,“ sagði hann, en iðraðist þess 
samstundis þegar hann sá að nasavængir McGonagall 
böndust út. 


„Dumbledore prófessor fór héðan fyrir tíu mínútum,“ sagði 
hún kuldalega. „Hann fékk áríðandi uglu frá 


galdramálaráðuneytinu og flaug undireins af stað.“ 


„Er hann farinn?“ sagði Harry örvæntingarfullur. „Einmitt 


núna?“ 


„Dumbledore prófessor er mikill galdramaður, Potter. Hann 
hefur mörgum skyldum að gegna...“ 


„En þetta er mikilvægt.“ 


„Er erindi þitt mikilvægara en málefni hjá 
galdramálaráðuneytinu, Harry?“ 


„Sjáðu til,“ sagði Harry og fleygði allri varkárni út í veður og 
vind, „þetta snýst um viskusteininn ...“ 


McGonagall prófessor átti svo sannarlega ekki von á þessu. 
Bækurnar hrundu úr fanginu á henni án þess að hún gerði 


tilraun til að taka þær upp aftur. 
„Hvernig veist þú um...?“ stamaði hún. 


„Prófessor, ég held - ég veit að Sn - að einhver ætlar að stela 
steininum. Ég verð að tala við Dumbledore prófessor.“ 


Hún starði á hann með samblandi af geðshræringu og 
tortryggni. 


„Dumbledore kemur aftur á morgun,“ sagði hún loks. „Ég veit 
ekki hvernig þú veist af steininum en ég get fullvissað þig um 
að það er ómögulegt að stela honum. Hann er vel varinn.“ 


„En prófessor ...“ 


„Harry, ég veit vel um hvað ég er að tala,“ sagði hún stutt í 
spuna. Hún beygði sig niður og safnaði saman bókunum. „Ég 
held að þið ættuð að fara aftur út í góða veðrið.“ En það 
gerðu þau ekki. 


„Þetta gerist í nótt,“ sagði Harry um leið og McGonagall 
heyrði ekki lengur til þeirra. „Snape ætlar undir hlerann í nótt. 
Hann er búinn að komast að því sem hann þarf að vita og nú 
hefur hann líka losað sig við Dumbledore. Hann sendi bréfið 
til Dumbledore. Ég er viss um að þau verða undrandi í 
galdramálaráðuneytinu þegar Dumbledore birtist.“ 

„En hvað getum við ...“ 

Hermione tók andköf. Harry og Ron snarsneru sér við. 

Á bak við þau stóð Snape. 

„Góðan dag,“ sagði hann ísmeygilega. 


Þau störðu á hann. 


„Þið ættuð ekki að vera inni á svona fögrum degi,“ sagði 
hann með skrítnu brosi. 


„ið vorum ...“ byrjaði Harry án þess að hafa hugmynd um 
hvað hann ætlaði að segja. 


„Þið skuluð gæta ykkar,“ sagði Snape. „Ef þið læðupokist 
svona um fer fólk að halda að eitthvað gruggugt sé á seyði. 
Og Gryffindor má alls ekki við því að missa fleiri stig, er það 
nokkuð?“ 


Harry roðnaði. Þau voru næstum komin að útidyrunum þegar 


Snape kallaði til þeirra. 

„Ég vil benda þér á, Harry, að ef þú verður aftur uppvís að 
næturflakki mun ég persónulega sjá til þess að þú verðir 
rekinn. Verið þið sæl.“ 

Hann snerist á hæli og stikaði í átt að kennarastofunni. 

Harry sagði ekkert fyrr en þau voru komin út á tröppurnar. 
„Allt í lagi, ég veit hvað við gerum,“ hvíslaði hann ákafur. 
„Eitt okkar hefur gætur á Snape - bíður fyrir utan 
kennarastofuna og eltir hann ef hann fer eitthvað. Hermione, 


það er best að þú gerir það.“ 


„Af hverju ég?“ 


„Það er augljóst,“ sagði Ron. „Þú þykist vera að bíða eftir 
Flitwick prófessor.“ Hann gerði sig skrækróma. „Ó, Flitwick 
prófessor, ég hef svo miklar áhyggjur. Ég held ég hafi svarað 
spurningu fjórtán b vitlaust ...“ 


„Æi, þegiðu,“ sagði Hermione, en samþykkti þó að fylgjast 
með Snape. 


„Og við skulum bíða fyrir utan dyrnar á ganginum á þriðju 
hæð,“ sagði Harry við Ron. „Komdu.“ 


En þessi hluti áætlunarinnar gekk ekki upp. Þeir voru ekki fyrr 
komnir að hurðinni sem aðskildi þá frá Hnoðra en McGonagall 
prófessor birtist og nú missti hún stjórn á skapi sínu. 


„Þið haldið greinilega að erfiðara sé að komast framhjá ykkur 
en mögnuðustu göldrum sem til eru!“ þrumaði hún. „Nú er 
nóg komið af þessari vitleysu! Ef ég sé ykkur aftur í grennd 
við ganginn dreg ég önnur fimmtíu stig af Gryffindor! Já, Ron, 


af minni eigin heimavist!“ 


Harry og Ron fóru aftur inn í setustofuna. Harry hafði rétt 
sleppt orðunum: „Hermione er að minnsta kosti á hælunum á 


Snape,“ þegar málverkið af feitu konunni sveiflaðist til hliðar 
og Hermione klifraði inn. 


„Fyrirgefðu, Harry!“ kveinaði hún. „Snape kom út og spurði 
hvað ég væri að gera. Þegar ég sagðist vera að bíða eftir 
Flitwick fór hann inn til að ná í hann. Ég neyddist til að vera 
um kyrrt og tala við hann á meðan Snape stakk af. Ég hef 
ekki hugmynd um hvert hann fór!“ „Þá er bara um eitt að 
ræða,“ sagði Harry. 


Hin tvö störðu á hann. Hann var náfölur og augun í honum 
skutu gneistum. 


„Ég læðist út í nótt og reyni að verða fyrri til að ná 
steininum.“ „Þú ert brjálaður!“ sagði Ron. 


„Þú mátt það ekki!“ sagði Hermione. „Eftir það sem 
McGonagall og Snape sögðu? Þú verður rekinn!“ 


„Og hvað með það?“ hrópaði Harry. „Skiljið þið þetta ekki? Ef 
Snape nær steininum mun Voldemort snúa aftur! Hafið þið 
ekki heyrt hvernig ástandið var þegar hann var að reyna að 
komast til valda? Það verður ekki til neinn Hogwartskóli sem 


nokkur verður rekinn úr! Hann mun jafna hann við jörðu eða 


gera úr honum skóla fyrir myrku öflin! Í samanburði við það 
skipta töpuð stig engu máli lengur! Haldið þið að hann muni 
láta ykkur og fjölskyldur ykkar í friði ef hann nær völdum? Ef 
ég verð gripinn áður en ég næ steininum, þá fer ég bara aftur 
til Dursleyfjölskyldunnar og bíð eftir að Voldemort finni mig 
þar. Þá dey ég bara aðeins seinna en hann hafði reiknað með, 
því ég mun aldrei ganga til liðs við myrku öflin! Ég ætla undir 
hlerann í kvöld og þið getið ekki fengið mig ofan af því! Þið 
munið væntanlega að Voldemort drap foreldra mína?“ Harry 
hvessti á þau augun. 


„Þú hefur rétt fyrir þér, Harry,“ sagði Hermione mjóróma. 


„Ég ætla að nota huliðsskikkjuna,“ sagði Harry. „Það er eins 
gott að ég fékk hana aftur.“ 


„En getur hún hulið okkur öll þrjú?“ sagði Ron. 
„Öll - öll þrjú?“ 


„O, láttu ekki svona. Þú heldur þó ekki að við látum þig fara 


einan?“ 


„Auðvitað ekki,“ sagði Hermione röggsamlega. „Hvernig ættir 
þú svo sem að ná steininum án okkar hjálpar? Ég ætti að 
glugga aðeins í bækurnar mínar. Kannski finn ég eitthvað 
gagnlegt...“ 


„En ef ég verð gripinn, þá verðið þið líka rekin.“ 


„Ég myndi ekki vera of viss um það,“ sagði Hermione án þess 
að haggast. „Flitwick hvíslaði því að mér að ég hefði fengið 
hundrað og tólf prósent á prófinu hans. Mér verður ekki hent 
út eftir það.“ 


Eftir kvöldmat sátu þau og biðu taugaóstyrk í setustofunni. 
Enginn truflaði þau; það vildi hvort sem er enginn tala við 
Harry lengur. Þetta var í fyrsta sinn sem hann kippti sér ekki 
upp við það. Hermione blaðaði í gegnum glósurnar sínar í von 
um að rekast á einn af göldrunum sem þau ætluðu að reyna 
að aflétta í nótt. Harry og Ron sögðu fátt. Báðir voru þeir með 
hugann við leiðangurinn framundan. 


Smám saman tæmdist setustofan þegar nemendurnir tíndust 


einn af öðrum í rúmið. 


„ið skulum ná í skikkjuna,“ muldraði Ron þegar Lee Jordan 
geispaði og yfirgaf loks setustofuna. Harry hljóp upp stigann 
og inn í myrkvaðan svefnsalinn. Þegar hann dró fram 
skikkjuna kom hann auga á flautuna sem Hagrid hafði gefið 
honum í jólagjöf. Hann stakk henni í vasann til að nota á 
Hnoðra - hann var ekki í skapi til að syngja. 


Hann hljóp aftur niður í setustofuna. 

„ið skulum prófa skikkjuna hérna til að athuga hvort hún 
hylur okkur öll - ef Filch kemur nú auga á fótlegg sem ráfar 
um einn síns liðs...“ 

„Hvað eruð þið að gera?“ heyrðist úr einu horni herbergisins. 
Neville skaut upp kollinum á bak við hægindastól. Í fanginu 
hélt hann á körtunni Trevor sem leit út fyrir að hafa gert enn 


eina tilraunina til að flýja. 


„Ekkert, Neville, ekkert,“ sagði Harry og faldi skikkjuna í flýti 
fyrir aftan bak. 


Neville starði á sakbitin andlit þeirra. 


„Þið ætlið aftur út,“ sagði hann. 


„Nei, nei, nei,“ sagði Hermione. „Við ætlum ekkert út. Af 
hverju ferðu ekki í rúmið, Neville?“ 


Harry leit á standklukkuna við dyrnar. Þau máttu engan tíma 
missa. Snape gæti verið byrjaður að spila Hnoðra í svefn. 


„Þið megið ekki fara út,“ sagði Neville, „þið verðið gripin 
aftur. Og Gryffindor lendir í enn meiri vandræðum.“ 


„Pú skilur ekki hvað um er að vera,“ sagði Harry. „Þetta er 
mikilvægt.“ 


En Neville var greinilega tilbúinn að grípa til örþrifaráða. 
„Ég leyfi ykkur ekki að fara,“ sagði hann og stillti sér upp fyrir 
framan málverkið af feitu konunni. „Þið verðið að slást við 


mig ef þið ætlið að komast út!“ 


„Neville,“ Ron missti stjórn á sér. „Færðu þig frá gatinu og 
láttu ekki eins og fífl...“ 


„ÞÚ skalt ekki kalla mig fífl!“ sagði Neville. „Þið eruð búin að 
brjóta meira en nóg af reglum! Og þú sagðir sjálfur að ég ætti 
að bjóða fólki birginn!“ 


„Já, en ekki okkur,“ hrópaði Ron örvæntingarfullur. „Neville, 
þú veist ekki hvað þú ert að gera!“ 


Hann tók eitt skref í áttina að honum og Neville missti Trevor 


sem stökk samstundis úr augsýn. 


„Komdu bara ef þú þorir!“ sagði Neville og kreppti hnefana. 
„Ég er tilbúinn!“ 


Harry sneri sér að Hermione. 


„Gerðu eitthvað,“ sagði hann örvæntingarfullur. Hermione 
steig fram. 


„Neville,“ sagði hún. „Mér þykir þetta alveg hrikalega leitt.“ 
Hún hóf sprotann á loft. 


„Petrificus Totalus!“ hrópaði hún og beindi sprotanum að 
Neville. Handleggir Nevilles smullu að síðunum. Fótleggirnir 
læst ust saman og líkami hans stífnaði. Hann riðaði og datt 


svo endilangur á nefið. Hermione hljóp til hans og velti 
honum við. Kjálkar Nevilles voru fastir saman svo að hann gat 
ekki komið upp nokkru hljóði. Það eina sem hreyfðist voru 
augun og hann starði á þau skelfingu lostinn. „Hvað gerðirðu 
við hann?“ hvíslaði Harry. 


„Ég lagði á hann líkamsfjötra,“ sagði Hermione vansæl. „Ó, 
Neville, mér þykir svo fyrir þessu.“ 


„ið áttum engra kosta völ, Neville. Og það er enginn tími til 
útskýringa,“ sagði Harry. 


„Pú skilur þetta seinna,“ sagði Ron um leið og þau stigu yfir 
Neville og sveipuðu um sig huliðsskikkjunni. 


En þeim fannst það heldur óþægilegur fyrirboði að skilja 
Neville eftir hreyfingarlausan á gólfinu. Þau voru svo 
taugaóstyrk að þeim þótti hver einasta stytta líkjast Filch og 
hver andblær hljómaði eins og Peeves kæmi á steypiflugi 


niður að þeim. 


Neðst í fyrsta stiganum komu þau auga á frú Norris sem húkti 
á stigaskörinni. 


„Æ, spörkum í rassinn á henni, bara í þetta eina skipti,“ 
hvíslaði Ron í eyrað á Harry en hann hristi höfuðið. Þau 
smeygðu sér varlega framhjá henni. Frú Norris beindi að þeim 
gulum skjáunum en aðhafðist ekkert. 


Þau mættu engum fyrr en þau komu að stiganum sem lá upp 
á þriðju hæð. Peeves sveif um miðja vegu upp, önnum kafinn 
við að losa teppið svo að fólk hrasaði í því. 


„Hver er þar?“ sagði hann skyndilega þegar þau læddust í 
áttina að honum. Hann pírði svört, illileg augun. „Ég veit að 
þú ert þarna þó að ég sjái þig ekki. Ertu andi, draugur eða 
bara lítið nemakríli?“ Hann hóf sig á loft og sveimaði yfir 


þeim. 


„Á ég að kalla á Filch og segja honum að eitthvað læðist hér 


um óséð?“ 


Skyndilega fékk Harry hugmynd. 


„Peeves,“ sagði hann með hásu hvísli, „Blóðugi baróninn 
hefur sínar eigin ástæður fyrir því að vera ósýnilegur.“ 


Peeves varð svo hræddur að engu munaði að hann hrapaði. 
Hann náði þó að rétta sig af og sveimaði óöruggur skammt 
fyrir ofan stigaþrepin. 


„Biðst forláts, yðar blóðtign, herra barón,“ sagði hann 
smeðjulega. 


„Ég fór mannavillt - ég sá yður ekki - auðvitað ekki, þér eruð 
ósýnilegur - fyrirgefið Peeves gamla, þetta var bara dálítið 
spaug, herra minn.“ 


„Ég þarf að sinna ákveðnum málum hér, Peeves,“ urgaði í 


Harry. „Haltu þig fjarri þessum stað í kvöld.“ 


„Það mun ég gera, herra,“ sagði Peeves og hóf sig á loft á ný, 
„það mun ég svo sannarlega gera. Ég vona að málin leysist 
farsællega. Nú ónáða ég yður ekki lengur.“ Og svo skaust 
hann í burtu. 


„Frábært, Harry!“ hvíslaði Ron. 


Andartaki síðar stóðu þau fyrir utan ganginn á þriðju hæð - 
dyrnar stóðu opnar í hálfa gátt. 


„Þar höfum við það,“ sagði Harry hljóðlega. „Snape er nú 
begar kominn framhjá Hnoðra.“ 


Það var ekki fyrr en þau sáu opnar dyrnar að alvara málsins 
rann upp fyrir þeim. Harry sneri sér að hinum undir 


skikkjunni. 


„Ég skil það vel ef þið viljið hætta við,“ sagði hann. „Þið getið 
tekið skikkjuna, ég þarf ekki lengur á henni að halda.“ „Láttu 
ekki svona,“ sagði Ron. 


„Mið komum með,“ sagði Hermione. 

Harry ýtti hurðinni alveg upp á gátt. 

Marrið í hurðinni blandaðist lágu urri. Öll þrjú trýni hundsins 
þefuðu af áfergju í áttina að þeim, jafnvel þótt hann sæi þau 
ekki. „Hvað liggur þarna á gólfinu hjá honum?“ hvíslaði 


Hermione. 


„Mér sýnist þetta vera harpa,“ sagði Ron. „Snape hlýtur að 
hafa skilið hana eftir þarna.“ 


„Hundurinn hlýtur að vakna um leið og maður hættir að 
spila,“ sagði Harry. „Jæja, nú prófa ég ...“ 


Hann bar flautuna hans Hagrids upp að vörunum og blés. 
Þetta var ekki beinlínis laglína en um leið og fyrstu tónarnir 
heyrðust byrjuðu augnalok hundsins að síga. Harry dró varla 
andann. Smám saman þagnaði urrið í hundinum. Hann riðaði 
dálítið, féll fram á framfæturna og hlunkaðist síðan á gólfið, 
steinsofandi. 


„Haltu áfram að spila,“ sagði Ron við Harry um leið og þau 
smeygðu sér úr skikkjunni og læddust í átt að hleranum. Þau 
fundu heitan, daunillan andardráttinn þegar þau nálguðust 
gríðarstór höfuðin. 


„Ég held að okkur ætti að takast að opna hlerann,“ sagði Ron 
og gægðist yfir bak hundsins. „Vilt þú fara fyrst, Hermione?“ 


„Nei, takk!“ 
„Allt í lagi.“ Ron beit á jaxlinn og steig varlega yfir fætur 


hundsins. Hann beygði sig niður, greip um stóran járnhring á 
hleranum og svipti honum upp. 


„Hvað sérðu?“ spurði Hermione kvíðin. 


„Ekkert - bara myrkur - það er enginn stigi svo við verðum 
bara að láta okkur detta.“ 


Harry blés enn í flautuna og veifaði Ron til að ná athygli hans. 
Hann benti á sjálfan sig. 


Milt þú fara fyrstur? Ertu viss?“ spurði Ron. „Ég veit ekki hvað 
það er langt niður. Réttu Hermione flautuna svo að hún geti 
haldið hundinum rólegum.“ 


Harry rétti henni flautuna. Hundurinn byrjaði að bylta sér og 
urra þær örfáu sekúndur sem flautan þagnaði en um leið og 
Hermione byrjaði að spila féll hann aftur í væran svefn. 


Harry klifraði yfir hann og leit niður um opinn hlerann. Það 
vottaði ekki fyrir botninum. 


Hann lét sig síga niður um opið þar til hann hékk á 
fingurgómunum. Þá leit hann upp á Ron og sagði: „Ef eitthvað 
kemur fyrir mig, þá eltið þið mig ekki. Farið beint í ugluturninn 
og sendið Hedwig til Dumbledore. Lofið þið því?“ „Við lofum 
því,“ sagði Ron. 


„Sjáumst vonandi eftir augnablik ...“ 


Og Harry lét sig falla niður. Kalt og rakt loft umlukti hann um 
leið og hann féll niður, lengra og lengra ... 


PLOMP. Lendingin var mjúk. Hann settist upp og þreifaði í 
kringum sig. Augu hans höfðu enn ekki vanist myrkrinu en 
hann hafði það á tilfinningunni að hann sæti ofan á einhvers 
konar plöntu. 


„Þetta er í lagi!“ kallaði hann í áttina að hleranum sem virtist 
á stærð við frímerki. „Þetta er mjúk lending, stökkvið þið 


bara!“ 


Ron stökk á eftir honum. Hann lenti á maganum við hliðina á 


Harry. 


„Hvað er þetta eiginlega?“ var það fyrsta sem hann sagði. 


„Ég veit það ekki. Einhvers konar planta, held ég. Hún er hér 
líklega til að draga úr fallinu. Komdu, Hermione!“ 


Flautuleikurinn hætti og hávært gelt heyrðist frá hundinum. 
En Hermione var þegar stokkin. Hún lenti við hliðina á Harry. 


„ið hljótum að vera langt undir skólanum,“ sagði hún. 


„Heppni að þessi planta skuli vera hérna,“ sagði Ron. 


„Heppni!“ skrækti Hermione. „Lítið á sjálfa ykkur!“ 


Hún stökk á fætur og brölti að rökum veggnum. Hún varð að 
berjast um, því að um leið og hún lenti hafði plantan byrjað 
að vefja löngum gripþráðum sínum um ökklana á henni. 
Fætur Harrys og Rons voru þegar kirfilega fastir í örmum 
skriðjurtarinnar án þess að þeir tækju eftir því. 


Hermione tókst að losa sig áður en plantan náði á henni föstu 
taki. Hún horfði skelfingu lostin á baráttu drengjanna við 
plöntuna. Því meira sem þeir streittust á móti, því þéttar vafði 
plantan sig að þeim. 


„Hættið að hreyfa ykkur!“ skipaði Hermione. „Ég veit hvað 
þetta er - þetta er djöflasnara!“ 


„Ó, hvað ég er feginn að vita hvað hún heitir. Það munar 
öllu,“ hvæsti Ron og reigði sig til að koma í veg fyrir að 
plantan læsti sig um háls hans. 


„Þegiðu, ég er að reyna að muna hvernig á að drepa hana!“ 
sagði Hermione. 


„Flýttu þér, ég get ekki andað!“ stundi Harry upp. Hann 
barðist upp á líf og dauða, því plantan hringaði sig 


þéttingsfast utan um brjóstkassa hans. 


„Djöflasnara, djöflasnara ... Hvað sagði Spíra prófessor aftur? 
Hún þrífst í myrkri og raka ...“ 


„Kveiktu þá eld!“ korraði í Harry. 


„Já - auðvitað - en hér er enginn eldiviður!“ æpti Hermione 
og neri saman höndum í örvæntingu. 


„ERTU ORÐIN BANDVITLAUS?“ þrumaði Ron. „ERTU EKKI 
NORN, MANNESKJA!“ 


„Ó, já. Auðvitað!“ sagði Hermione og dró fram sprotann. Hún 
veifaði honum og tuldraði eitthvað fyrir munni sér og út úr 


sprotanum skutust sömu bláu logarnir og hún hafði notað á 
Snape. Það liðu aðeins örfáar sekúndur þar til drengirnir 
fundu að plantan losaði takið og hörfaði undan ljósinu og 
hitanum. Hún iðaði og vatt sig utan af þeim og að lokum tókst 
þeim að slíta sig lausa. 


„Eins gott að þú fylgist með í jurtafræðitímunum, Hermione,“ 
sagði Harry kófsveittur og staulaðist að veggnum þar sem 
Hermione stóð. 


„Já,“ sagði Ron, „og eins gott að Harry hefur sterkar taugar. 
„Hér er enginn eldiviður,“ - ég meina það, Hermione!“ 


„Þessa leið,“ sagði Harry og benti eftir þröngum 
steingöngunum. Það var eina leiðin sem þau áttu kost á. 


Ekkert heyrðist nema fótatak þeirra og lágvært qutl í vatni 
sem seytlaði niður veggina. Göngin lágu niður í móti og það 
minnti Harry á Gringottbankann. Hann fékk hnút í magann 
þegar hann minntist drekanna sem sagt var að gættu 
fjárhirslnanna. Hvað ef þau mættu dreka? Fullvöxnum dreka 
„.. Norbert hafði verið nógu slæmur ... 


„Heyrið þið eitthvað?“ hvíslaði Ron. 


Harry lagði við hlustir. Hann heyrði lágvært glamur og þyt. 
Hljóðið virtist koma á móti þeim. 


„Ætli þetta sé draugur?“ 

„Ég veit það ekki ... hljómar eins og vængjasláttur.“ 

„Það er ljós framundan - ég sé eitthvað hreyfast.“ 

Þau komu að enda ganganna og við þeim blasti upplýstur 
salur. Loftið hvelfdist hátt yfir höfðum þeirra og ógrynni af 
litlum fuglum sem glóðu eins og gimsteinar flögruðu um 


herbergið. Í hinum enda salarins var þung tréhurð. 


„Haldið þið að þeir ráðist á okkur ef við göngum í gegnum 
herbergið?“ spurði Ron. 


„sennilega,“ sagði Harry. „Þeir líta að vísu ekki út fyrir að vera 
grimmir, en ef þeir gerðu allir árás samtímis ... En það er 
engin önnur leið ... Ég fer fyrstur.“ 


Hann dró djúpt að sér andann, huldi höfuðið með 
handleggjunum og hljóp af stað. Hann bjóst við því að finna 


fyrir hvössum goggum og klóm á hverri stundu en ekkert 
gerðist. Hann kom að hurðinni óskaddaður. Hann tók í 
handfangið en dyrnar voru læstar. 


Hin fylgdu á eftir. Þau rykktu og toguðu í hurðina en hún 
bifaðist ekki, jafnvel Alohomoragaldurinn hennar Hermione 
virkaði ekki. 


„Hvað nú?“ sagði Ron. 


„Þessir fuglar ... þeir geta ekki verið bara til skrauts,“ sagði 
Hermione. 


Þau horfðu á fuglana sem svifu yfir höfði þeirra og glitruðu ... 
glitruðu? 


„Þetta eru ekki fuglar,“ sagði Harry skyndilega. „Þetta eru 
lyklar! Vængjaðir lyklar - sjáiði. Það þýðir þá væntanlega ...“ 
Hann skimaði um salinn á meðan hin tvö mændu á fljúgandi 
lyklana. „... já - einmitt! Þarna eru kústar! Við eigum sjálf að 
ná lyklinum sem gengur að hurðinni!“ 


„En þetta eru mörg hundruð lyklar!“ Ron skoðaði lásinn á 
hurðinni. 


„Mið þurfum stóran, gamaldags lykil - líklega silfraðan eins og 
handfangið.“ 


Þau gripu hvert sinn kústinn og spyrntu sér á loft. Þau svifu á 
milli lyklanna og reyndu að handsama þá en án árangurs. 
Álagalyklarnir skutust svo snöggt undan að næstum 
ógerningur var að grípa þá. 


Það var þó ekki að ástæðulausu að Harry var yngsti leitari 
aldarinnar. Hann hafði einstakt lag á því að koma auga á hluti 
sem aðrir sáu ekki. Þegar hann hafði sveimað um lykladrífuna 
örskamma stund tók hann eftir stórum silfurlykli með 
beyglaðan væng. Hann virtist hafa verið gripinn og honum 
stungið þjösnalega inn í skráargatið. 


„Þessi þarna!“ kallaði hann til hinna. „Þessi stóri - þarna - nei, 
barna - með skærbláu vængina - fjaðrirnar eru allar 
krumpaðar á annarri hliðinni.“ 


Ron þaut í þá átt sem Harry benti en skall í loftið og var 
næstum dottinn af kústinum sínum. 


„Mið verðum að króa hann af!“ kallaði Harry án þess að hafa 
augun af lyklinum með beyglaða vænginn. „Ron, þú kemur 
ofan að honum - Hermione, haltu þig fyrir neðan og passaðu 
að hann sveigi ekki niður á við - og ég reyni að grípa hann. 
Tilbúin. Núna!“ 


Ron steypti sér niður, Hermione skaust upp á við en lykillinn 
vék sér undan þeim báðum. Harry þaut á eftir honum; 
lykillinn geystist í átt að veggnum. Harry teygði fram höndina 
og með háu ískri negldi hann lykilinn upp að veggnum. 
Fagnaðaróp Rons og Hermione bergmáluðu um salinn. 


Þau lentu í skyndi og Harry hljóp að hurðinni með óstýrilátan 
lykilinn í hendinni. Hann rak hann inn í skrána og sneri - hann 
virkaði. Um leið og small í lásnum hóf lykillinn sig aftur til 
flugs. Hann hafði nú verið gripinn tvisvar sinnum og var 
orðinn mjög ræfilslegur að sjá. 


„Tilbúin?“ spurði Harry með höndina á hurðarhúninum. Hin 
kinkuðu kolli. Harry opnaði dyrnar upp á gátt. 


Inni í næsta sal var svo dimmt að þau sáu ekki glóru. En um 
leið og þau stigu inn fyrir varð hann skyndilega baðaður ljósi. 
Ótrúleg sjón mætti þeim. 


Þau stóðu á brúninni á risastóru skákborði, á bak við svörtu 
taflmennina sem allir voru hærri en þau og höggnir út í 
svartan stein. Andspænis þeim við hinn enda taflborðsins 
stóðu hvítu taflmennirnir. Harry, Ron og Hermione skulfu við 


þessa sjón - á hávöxnum taflmönnunum voru engin andlit. 


„Hvað gerum við nú?“ hvíslaði Harry. 


„Það er augljóst, er það ekki?“ sagði Ron. „Við verðum að 
tefla okkur í gegnum herbergið.“ 


Á bak við hvítu taflmennina voru aðrar dyr. 


„Hvernig?“ spurði Hermione taugaóstyrk. 


„Ég held,“ sagði Ron, „að við þurfum að látast vera 
taflmenn.“ 


Hann gekk að svarta riddaranum og teygði út höndina til að 
snerta hest hans. Steinninn lifnaði samstundis við. Hesturinn 
krafsaði í jörðina og riddarinn sneri hjálmklæddu höfðinu að 
Ron. 


„Þurfum við að - hérna - slást í lið með ykkur til að komast 


áfram?“ 
Svarti riddarinn kinkaði kolli. Ron sneri sér að hinum. 


„Þetta krefst umhugsunar ...“ sagði hann. „Ég held að við 
þurfum að taka við hlutverki einhverra þriggja svartra 
taflmanna ...“ 


Harry og Hermione biðu þögul á meðan Ron braut heilann. 
Loks sagði hann: „Þið megið ekki móðgast, en hvorugt ykkar 
er sérstaklega leikið í skák ...“ 


„Mið erum ekki móðguð,“ sagði Harry óðamála. „Segðu okkur 
bara hvað við eigum að gera.“ 


„Jæja, Harry, þú tekur við hlutverki biskupsins og Hermione, 
þú stillir þér upp sem hrókur.“ 


„Hvað ætlar þú að gera?“ „Ég verð riddari,“ sagði Ron. 
Taflmennirnir virtust heyra hvað hann sagði því að í þessum 


töluðu orðum yfirgáfu riddari, biskup og hrókur taflborðið og 
skildu þrjá auða reiti eftir handa Harry, Ron og Hermione. 


„Hvítur á alltaf fyrsta leik í skák,“ sagði Ron og rýndi yfir 
skákborðið. „Já ... sjáiði ...“ 


Hvítt peð færði sig fram um tvo reiti. 


Ron hóf að stjórna svörtu taflmönnunum. Þeir hreyfðust 
þögulir í átt að þeim reitum sem hann beindi þeim á. Hnén á 


Harry skulfu. Hvað ef þau töpuðu? 


„Harry, færðu þig skáhallt til hægri um fjóra reiti.“ 


Fyrsta áfallið kom þegar hinn riddarinn var tekinn. Hvíta 
drottningin sló hann í gólfið, dró hann af taflborðinu og skildi 
hann þar eftir hreyfingarlausan á grúfu. 


„Þetta varð að gerast,“ sagði Ron og virtist brugðið. „Nú getur 
þú tekið biskupinn, Hermione. Áfram með þig, taktu hann.“ 


Þeir hvítu sýndu enga miskunn þegar þau misstu taflmenn. 
Fljótlega myndaðist hrúga af svörtum, lífvana taflmönnum 
meðfram veggnum. Tvisvar sinnum bjargaði Ron þeim Harry 


og Hermione naumlega úr bráðri hættu. Sjálfur skaust Ron 


um taflborðið til að vega upp á móti tapi þeirra með því að 
taka eins marga hvíta og mögulegt var. 


„Þetta er alveg að koma,“ tautaði hann skyndilega. „Ég þarf 
aðeins að hugsa málið - bíðum nú við.“ 


Hvíta drottningin sneri andlitslausri framhliðinni að honum. 


„Já ...“ sagði Ron rólega, „það er eina leiðin ... ég verð að 
fórna mér.“ 


„NEI!“ æptu Harry og Hermione. 

„Svona er þetta!“ hreytti Ron út úr sér. „Maður verður að 
færa fórnir í skák! Ég færi mig fram um einn reit - þá getur þú 
óhindraður mátað kónginn, Harry!“ 

Ei 

„iltu stöðva Snape eða ekki?“ 


l 


„RON... 


„Ef þú flýtir þér ekki nær hann steininum!“ Það var ekki um 
annað að ræða. 


„Tilbúin?“ kallaði Ron, fölur en ákveðinn á svip. „Nú fer ég - 
ekki sóa tíma eftir að skákin er unnin.“ 


Hann steig fram og hvíta drottningin réðst á hann. Hún sló 
hann í höfuðið með steinhandleggnum svo að hann skall í 
gólfið - Hermione æpti en stóð kyrr á reitnum - hvíta 
drottningin dró Ron út af taflborðinu. Hann virtist 
steinrotaður. 


Harry færði sig skjálfandi á beinunum til vinstri um þrjá reiti. 
Hvíti kóngurinn tók af sér kórónuna og fleygði henni að fótum 
Harrys. Þau voru búin að vinna. Taflmennirnir tvístruðust, 
hneigðu sig og færðu sig frá hurðinni. Harry og Hermione litu 
örvænt ingarfull í áttina að Ron en hlupu síðan út um dyrnar 
og áfram eftir næstu göngum. 


„Hvað ef hann er...?“ 
„Það verður allt í lagi með hann,“ sagði Harry í tilraun til að 


sannfæra sjálfan sig um að svo væri. „Hvað heldurðu að sé 
næst?“ „Við höfum rekist á djöflasnöru Spíru - Flitwick hlýtur 


að hafa framið lyklagaldurinn - McGonagall umbreytti 
taflmönnunum í lif-andi verur - þá eru galdrar Quirrell og 
Snape ...“ Þau komu nú að enn einni hurð. 


„Ertu tilbúin?“ hvíslaði Harry. 
„Opnaðu.“ 
Harry ýtti hurðinni upp á gátt. 


Hryllilegur fnykur barst að vitum þeirra svo að þau urðu að 
halda skikkjunum fyrir nefið og þeim súrnaði í augum. Á 
gólfinu fyrir framan þau lá tröll með blóðugt sár á höfðinu. 
Það var jafnvel enn stærra en tröllið sem þau höfðu barist við 
inni á stelpnaklósettinu. 


„Ég er feginn að við þurftum ekki að berjast við þetta,“ 
hvíslaði Harry um leið og þau klofuðu varlega yfir þykka 
fótleggi tröllsins. „Flýtum okkur, ég næ ekki andanum.“ 


Hann opnaði næstu dyr og þau þorðu varla að líta inn fyrir af 
ótta við það sem kynni að bíða þeirra. En þar var ekkert 
ógnvekjandi að sjá; aðeins eitt borð sem á stóðu sjö flöskur af 
mismunandi stærðum og gerðum í beinni röð. 


„Þetta er galdurinn hans Snape,“ sagði Harry. „Hvað ætli við 
þurfum að gera?“ 


Þau stigu yfir þröskuldinn og um leið blossaði upp eldur í 
dyragættinni. Þetta var enginn venjulegur eldur; logarnir voru 
dökkrauðir. Í sömu andrá kviknuðu svartir logar í dyragættinni 
andspænis þeim. Þau voru gengin í gildru. 


„Sjáðu!“ Hermione greip pergamentsvafning sem lá við 
hliðina á flöskunum. Harry las yfir öxlina á henni: 


Framundan býr háski en hægt að snúa við, 
hjálp frá einni okkar fengið getið þið. 

Flaskan ein mun veita framhald laust við mein 
en flokkinn strax til baka senda mundi ein. 


Í tveimur flöskum er svo áfengt netluvín; 

eitur finnst í þremur; á flokknum strax það hrín. 
Veljið nú í snatri, valið nauðsyn er. 
Vísbendingar fjórar við gefum ykkur hér: 


Eiturflöskur lúmskar jafnan leynast við 

ljúfa netluvínsins vinstri handar hlið. 
Mismunandi flöskur standa endum á, 
allsendis þær banna flokknum lengra að ná. 


Mismunandi stórar við erum allar hreint; 
eiturlyf í stærstu og minnstu finnst víst seint. 
Önnur hægra megin og eins frá vinstri hlið 
innihalda sama drykkinn. Nóg nú vitið þið. 


Hermione andvarpaði og Harry sá sér til mikillar furðu að hún 
brosti. Það var ekki beinlínis það sem hann langaði til að gera 


á þessari stundu. 


„Frábært,“ sagði Hermione. „Þetta eru engir galdrar, bara 
einföld rökfræði - gáta. Margir af okkar virtustu 
galdramönnum hafa ekki snefil af rökvísi. Þeir yrðu fastir 
hérna að eilífu.“ 


„ið líka, er það ekki?“ 


„Auðvitað ekki,“ sagði Hermione. „Allt sem við þurfum að vita 
er hérna á blaðinu. Sjö flöskur: Þrjár þeirra innihalda eitur; 


tvær þeirra vín; ein mun koma okkur í gegnum svarta eldinn 


og önnur Í gegnum þann rauða.“ 


„En hvernig vitum við af hverri þeirra við eigum að drekka?“ 
„Bíddu hægur.“ 


Hermione las blaðið yfir nokkrum sinnum. Síðan gekk hún að 
flöskunum, muldraði eitthvað með sjálfri sér og benti á þær, 


eina af annarri. Loks klappaði hún saman lófunum. 


„Ég er búin að ná þessu,“ sagði hún. „Minnsta flaskan kemur 
okkur í gegnum svarta eldinn í átt að viskusteininum.“ Harry 


leit á agnarsmáa flöskuna. 


„innihaldið dugar bara fyrir annað okkar,“ sagði hann. „Þetta 
er varla einn sopi.“ 


Þau litu hvort á annað. 
„Hver þeirra kemur okkur aftur til baka í gegnum rauðu 


logana?“ Hermione benti á sívala flösku sem stóð lengst til 
hægri í röðinni. 


„Pú drekkur úr henni,“ sagði Harry. „Nei, hlustaðu - farðu til 
baka og náðu í Ron. Takiði galdrakústa úr lyklasalnum, fljúgið 
í gegnum hlerann, framhjá Hnoðra og áfram upp Í 
ugluturninn. Sendið Hedwig af stað til Dumbledore - við 
þurfum á hjálp hans að halda. Ég get kannski haldið Snape í 
fjarlægð í svolitla stund en ég ræð ekki við hann til lengdar.“ 


„En Harry - hvað ef Þú-veist-hver er með honum?“ 


„Ja, ég var heppinn þegar ég hitti hann fyrst,“ sagði Harry og 
benti á örið á enni sér. „Ég gæti orðið heppinn aftur.“ 


Varirnar á Hermione skulfu, skyndilega rauk hún til hans og 
faðmaði hann. 


„Hermione!“ 


„Harry - þú ert mikill galdramaður.“ 


„Ég er ekki eins góður og þú,“ sagði Harry og roðnaði þegar 
hún sleppti honum aftur. 


„Ég!“ sagði Hermione. „Það kemur allt úr bókum! En það er 
svo margt mikilvægara í lífinu en dugnaður. Vinátta og kjarkur 
... 0g - æ, Harry minn - lofaðu því að fara varlega!“ 


„Drekktu fyrst,“ sagði Harry. „Þú ert viss um hver er hvað, er 
það ekki?“ 


„Handviss,“ sagði Hermione. Hún tók stóran teyg úr sívölu 


flöskunni við endann og skjálfti fór um líkama hennar. 


„Er þetta nokkuð eitur?“ spurði Harry kvíðinn. „Nei - en þetta 
er Ískalt.“ 


„Drífðu þig af stað áður en áhrifin hverfa.“ 


„Gangi þér vel og farðu varlega ...“ 


„Farðu nú!“ 


Hermione snerist á hæli og gekk beint í gegnum dimmrauðu 
logana. 


Harry dró djúpt að sér andann og tók minnstu flöskuna upp. 
Hann sneri sér í átt að svörtu logunum. 


„Nú kem ég,“ sagði hann og tæmdi litlu flöskuna í einum 
sopa. Það var vissulega eins og ís flæddi um æðar hans. Hann 
lagði flöskuna frá sér og gekk í átt að logunum. Hann bjó sig 
undir það versta og steig inn í svartan eldinn. Hann horfði á 
logana sleikja líkama sinn en fann ekki fyrir þeim - eitt 
andartak sá hann ekkert nema svartan eldinn sem umlukti 
hann - svo var hann kominn í gegn, inn í síðasta salinn. 


Þar var annar maður fyrir - en það var ekki Snape. Það var 
ekki heldur Voldemort. 


Sautjándi kafli 


Maðurinn með andlitin tvo 


Það var Quirrell. 
„Þú!“ stundi Harry. 
Quirrell brosti. Nú vottaði ekki fyrir kippum í andliti hans. 


„Já, ég,“ sagði hann rólega. „Mér datt í hug að ég myndi hitta 
þig hér, Harry.“ 


„En ég hélt að - Snape...“ 


„Severus?“ Quirrell hló og það var ekki taugaóstyrka flissið 
sem Harry átti að venjast heldur napur og grimmdarlegur 
hlátur. „Já, það er rétt að Snape virðist rétta manngerðin. Það 
var einstaklega hentugt að hafa hann á sveimi eins og 


ofvaxna leðurblöku. Hvern myndi gruna st-stamandi au- 


aumingjann hann Quirrell pr-prófessor þegar maður á borð við 


Snape er í skólanum?“ 


Harry náði þessu ekki. Þetta gat ekki verið satt. Það var 
ómögulegt! 


„En Snape reyndi að drepa mig!“ 


„Nei, nei, nei. Ég reyndi að drepa þig. Hermione, vinkona þín, 
rakst óvart í mig þegar hún hljóp að Snape til að bera eld að 
skikkjunni hans á Quidditchleiknum. Það varð til þess að 
augnsambandið rofnaði. Hefði ég haft nokkrar sekúndur í 
viðbót þá hefði ég náð að fleygja þér af kústinum. Mér hefði 
tekist að gera það mun fyrr ef Snape hefði ekki farið með 
galdraþulu til að reyna að bjarga þér.“ „Var Snape að reyna að 
bjarga mér?“ 


„Auðvitað,“ sagði Quirrell kuldalega. „Af hverju heldurðu að 
hann hafi viljað dæma næstu Quidditchkeppni? Hann vildi 
fullvissa sig um að ég reyndi þetta ekki aftur. Það er í raun 
dálítið fyndið ... hann hefði ekki þurft að hafa fyrir þessu. Ég 
gat ekkert gert fyrst Dumbledore var meðal áhorfenda. Allir 
hinir kennararnir héldu að Snape vildi vera dómari til að 


hindra að Gryffindor ynni bikarinn. Hann varð mjög óvinsæll 


fyrir vikið ... og hvílík tímasóun úr því að ég ætla hvort sem er 
að drepa þig í nótt.“ 


Quirrell smellti fingrum. Niður úr loftinu féllu reipi sem reyrðu 
sig utan um Harry. 


„Þú ert of hnýsinn og þess vegna hlýturðu að deyja, Harry. Þú 
hefðir betur sleppt þessum þeytingi þínum um skólann á 
hrekkjavökunni. Hvað vissi ég nema þú hefðir séð til mín 
þegar ég var að koma til að njósna um öryggisgæsluna yfir 
steininum.“ 


„Hleyptir þú tröllinu inn?“ 


„Ó, já. Ég hef sérstaka hæfileika þegar kemur að tröllum - þú 
hlýtur að hafa séð hvernig ég fór með ófreskjuna inni í hinum 
salnum? Því miður var Snape þegar farið að gruna mig og fór 
beint upp á þriðju hæð til að reyna að bægja mér frá á meðan 
allir hinir hlupu um og leituðu að tröllinu. Og það var ekki nóg 
með að tröllinu mínu tækist ekki að ganga frá þér heldur 
mistókst hundinum líka að bíta fótinn almennilega af Snape. 


En bíddu nú rólegur hérna, Harry. Ég þarf að skoða þennan 
áhugaverða spegil betur.“ 


Nú fyrst sá Harry hvað var fyrir aftan Quirrell. Það var 


Draumaspegillinn. 


„Þessi spegill er lykillinn að því að finna steininn,“ tautaði 
Quirrell og bankaði létt á rammann. „Það var alveg eftir 
Dumbledore að finna upp á einhverju þessu líku ... en hann er 
í London og ég verð á bak og burt þegar hann kemur aftur ...“ 


Það eina sem komst að hjá Harry var að halda Quirrell 
uppteknum og leiða þannig athyglina frá speglinum. 


„Ég sá ykkur Snape inni í skóginum ...“ sagði hann óðamála. 


„Já,“ sagði Quirrell þurrlega um leið og hann gekk á bak við 
spegilinn til að skoða bakhlið hans. „Þá var hann búinn að sjá 
Í gegnum mig og var að reyna að komast að því hversu mikið 
ég vissi. Hann hafði haft mig grunaðan allan tímann. Reyndi 
að hræða mig frá - eins og hann ætti einhvern möguleika á 
því þegar ég er með meistara Voldemort mér við hlið ...“ 


Quirrell gekk á ný að framhlið spegilsins og starði gráðugum 


augum inn í hann. 


„Ég sé steininn ... ég afhendi meistara mínum hann ... en 


hvar er hann núna?“ 


Harry barðist við að losa sig úr fjötrunum en án árangurs. 
Hann varð að koma í veg fyrir að Quirrell gæti einbeitt sér að 
speglinum. „En Snape hefur alltaf hegðað sér eins og hann 
hati mig.“ 


„Já, það gerir hann svo sannarlega,“ sagði Quirrell 
kæruleysislega. „Því máttu trúa. Hann var nemandi í 
Hogwartskóla um leið og faðir þinn. Vissirðu það ekki? Þeir 


l 


þoldu ekki hvor annan. En hann hefur aldrei viljað þig feigan. 


„En ég heyrði þig gráta inni í stofunni við hliðina á 
bókasafninu um daginn - ég hélt að Snape hefði verið að 
ógna þér ...“ Nú fyrst færðist óttasvipur yfir andlit Quirrells. 


„Stundum,“ sagði hann, „reynist mér erfitt að fylgja skipunum 
meistara míns - hann er stórkostlegur galdramaður og ég er 


veiklundaður ...“ 


„Áttu við að hann hafi verið inni í kennslustofunni með þér?“ 


stundi Harry. 


„Hann fylgir mér hvert sem ég fer,“ sagði Quirrell lágróma. 
„Ég hitti hann á ferðalagi mínu um heiminn. Þá var ég ungur 
og vitlaus maður með höfuðið fullt af fáránlegum grillum um 
gott og illt. Herra Voldemort sýndi mér fram á hversu rangt 
ég hafði fyrir mér. Hið góða og illa er ekki til. Eina aflið er 
valdið og þeir sem vilja öðlast það leita þess ... síðan þá hef 
ég verið dyggur þjónn hans þótt mér hafi oft orðið á mistök. 
Hann hefur þurft að sýna mér mikla hörku.“ Skyndilega skalf 
Quirrell. „Hann á ekki auðvelt með að fyrirgefa mistök. Hann 
varð mjög óánægður þegar mér mistókst að stela steininum 
úr Gringottbankanum. Hann refsaði mér... ákvað að í 
framtíðinni þyrfti hann að hafa nánari gætur á mér...“ 


Rödd Quirrells dó út. Harry rifjaði upp ferðina til Skástrætis - 
hvernig gat hann hafa verið svona heimskur? Hann hafði séð 
Quirrell sama dag og tekið í höndina á honum inni á Leka 
seiðpottinum. 


Quirrell bölvaði lágt. 


„Ég skil þetta ekki ... er steinninn falinn inni í speglinum? Ætli 
ég þurfi að mölva hann?“ 


Harry braut ákaft heilann. 


Mín heitasta ósk, hugsaði hann, er að finna steininn á undan 
Quirrell. Ef ég lít inn í spegilinn ætti ég að sjá sjálfan mig 
finna hann - þannig á ég að geta komist að því hvar hann er 
falinn! En hvernig get ég horft í spegilinn án þess að Quirrell 
uppgötvi hvað ég ætla mér? 


Hann reyndi að mjaka sér til vinstri í áttina að speglinum án 
þess að Quirrell tæki eftir því; en reipin voru reyrð svo fast 
um ökkla hans að hann hrasaði og datt endilangur á gólfið. 
Quirrell veitti honum enga athygli. Hann stóð og talaði við 
sjálfan sig. 


„Hvað gerir þessi spegill? Hvernig virkar hann? Hjálpaðu mér, 
meistari!“ 


Og Harry til mikillar skelfingar svaraði rödd sem virtist koma 


frá Quirrell sjálfum. 


„Notaðu drenginn ... notaðu drenginn.“ Quirrell sneri sér að 


Harry. 


„Já - Harry - komdu hingað.“ 


Hann klappaði saman lófunum og reipin sem héldu Harry 
losnuðu. Harry reis hægt á fætur. 


„Komdu hingað,“ endurtók Quirrell. „Líttu inn í spegilinn og 
segðu mér hvað þú sérð.“ 


Harry gekk í áttina að honum. 


„Ég verð að ljúga,“ hugsaði hann örvæntingarfullur. „Ég lít í 
spegilinn og lýg, það er allt og sumt.“ 


Quirrell stillti sér upp þétt að baki honum. Harry andaði að sér 
skrítnu lyktinni sem virtist eiga upptök sín í vefjarhetti 
Quirrells. Hann lokaði augunum og gekk fram fyrir spegilinn. 
Svo opnaði hann augun aftur. 


Fyrst sá hann spegilmynd sína föla og óttaslegna. En 
andartaki síðar brosti spegilmyndin til hans. Hún stakk 
hendinni í vasann og dró upp blóðrauðan stein. Spegilmyndin 
blikkaði hann og setti steininn aftur í vasann - og í sömu 
andrá fann Harry að eitthvað þungt féll í raun og veru ofan í 
vasa hans. Á einhvern ótrúlegan hátt var visku steinninn 


kominn í hans vörslu. 


„Jæja?“ sagði Quirrell óþolinmóður. „Hvað sérðu?“ Harry 
safnaði í sig kjarki. 


„Ég sé sjálfan mig taka í höndina á Dumbledore,“ skáldaði 


hann. 


„Það - það er mér að þakka að Gryffindor vann 
heimavistarbikarinn.“ 


Quirrell blótaði aftur. 


„Farðu frá,“ sagði hann. Um leið og Harry færði sig fann hann 


fyrir viskusteininum í vasanum. Ætti hann að reyna að flýja? 


En hann var varla lagður af stað þegar hávær rödd hljómaði 
þó að Quirrell hreyfði ekki varirnar. 


„Hann lýgur... Hann lýgur ...“ 


„Harry, komdu hingað!“ æpti Quirrell. „Segðu mér satt! Hvað 


sástu í speglinum?“ 


Aftur mælti háværa röddin. 


„Leyfðu mér að tala við hann ... augliti til auglitis ...“ 


„Þú ert ekki nógu hraustur, meistari!“ 


„Ég er víst nógu hraustur ... fyrir þetta ...“ 


Harry fannst eins og djöflasnaran hefði aftur náð taki á 
honum og reyrt hann niður á staðnum. Hann gat hvorki hreyft 
legg né lið. Hann horfði skelfingu lostinn á Quirrell fletta af 
sér vefjarhettinum. Hvað var eiginlega á seyði? 
Vefjarhötturinn féll á gólfið. Höfuð Quirrells virtist 
sérkennilega lítið án hans. Svo sneri hann baki í Harry með 
hægði. 


Harry langaði að öskra en hann kom ekki upp hljóði. Á 
hnakkanum á Quirrell var andlit. Það var hryllilegasta andlit 
sem Harry hafði augum litið. Það var kríthvítt með glóandi 
rauð augu og rifur Í stað nasa, eins og snákur. 


„Harry Potter ...“ hvíslaði það. 


Harry reyndi að hörfa en fætur hans vildu ekki hreyfast. 


„Sjáðu hvernig ég er orðinn?“ sagði andlitið. „Ekkert annað 
en skugginn af sjálfum mér ... ég get aðeins tekið á mig lögun 
með því að setjast að í líkama annarra ... en sem betur fer er 
alltaf einhver fús til að hleypa mér inn í huga sinn og hjarta ... 
Einhyrningablóð hefur styrkt mig undanfarnar vikur ... þú sást 
minn trygglynda Quirrell drekka það fyrir mig inni í skóginum. 
Þegar ég eignast ódáinsveigina mun ég geta skapað minn 
eigin líkama ... Jæja, láttu mig nú fá steininn sem er í vasa 


þínum.“ 


Hann vissi það þá. Tilfinningin flæddi skyndilega fram í fætur 
Harrys og hann hörfaði aftur á bak. 


„Láttu ekki eins og kjáni,“ urraði andlitið. „Bjargaðu sjálfum 
þér og gakktu til liðs við mig ... annars fer eins fyrir þér og 
foreldrum þínum ... Áður en þau dóu sárbændu þau mig um 


að sýna miskunn ...“ 


„Lygari!“ æpti Harry skyndilega. 


Quirrell gekk aftur á bak í áttina að honum svo að Voldemort 
gæti horft á hann. 


„En hjartnæmt ...“ hvæsti andlitið. „Ég hef alltaf metið 
hugrekki mikils. Já, drengur, foreldrar þínir voru hugrakkir. 
Fyrst drap ég föður þinn og ég verð að viðurkenna að hann 
barðist hetjulega ... en móðir þín hefði ekki þurft að deyja ... 
hún var að reyna að vernda þig. Fáðu mér nú steininn svo 
hún hafi ekki fórnað lífi sínu til einskis.“ 


„Aldrei!“ 


Harry hljóp í áttina að logandi dyrunum, en Voldemort 
öskraði: „Gríptu hann!“ Á næsta andartaki fann Harry að 
hönd Quirrells greip um úlnlið hans. Skerandi sársauki nísti í 
gegnum örið á enni Harrys; honum leið eins og höfuðið væri 
að klofna í sundur. Hann æpti og barðist um. Honum til 
undrunar sleppti Quirrell honum. Verkurinn í höfði hans 
hjaðnaði - hann skimaði í tryllingi eftir Quirrell og sá að hann 
stóð í keng af sársauka og horfði á stórar brunablöðrur 


spretta fram á fingrum sér. 


„Gríptu hann! Gríptu hann!“ öskraði Voldemort aftur. Quirrell 
kastaði sér áfram, velti Harry á gólfið og lenti ofan á honum 
með báðar hendurnar um hálsinn á honum - sársaukinn í öri 
Harrys blindaði hann næstum því, en samt sá hann að 
Quirrell engdist og hljóðaði af kvölum. 


„Ég get ekki haldið honum, meistari - hendurnar á mér!“ 


Og Quirrell neyddist til að sleppa takinu af hálsi Harrys en 
hélt áfram að klemma hann fastan með hnjánum. Hann starði 
furðu lostinn á hendur sínar bólgna upp og Harry sá að húðin 


á fingrum hans var rauð og þrútin. 


„Dreptu hann þá, fávitinn þinn og vertu snöggur að því!“ 
skrækti Voldemort. 


Quirrell lyfti hendinni til að leggja á hann banvæna bölvun, en 
eins og af eðlishvöt teygði Harry höndina fram og greip um 
andlitið á Quirrell - „Ááááá!“ 


Quirrell velti sér ofan af honum og um leið spruttu fram 
brunasár á andliti hans. Nú skildi Harry: Í hvert sinn sem ber 
húð hans snerti Quirrell leið hann hræðilegar þjáningar og nú 
var eini möguleiki hans að valda Quirrell svo miklum sársauka 


að hann gæti ekki framkvæmt formælinguna. 


Harry stökk á fætur og greip um handlegginn á Quirrell eins 
fast og hann gat. Quirrell óskraði og reyndi að hrista Harry af 
sér - sársaukinn í höfði Harrys jókst - hann sá ekki neitt, 


heyrði aðeins hryllileg angistarópin í Quirrell og Voldemort 
sem öskraði í sífellu: „Dreptu hann! Dreptu hann!“ Honum 
fannst hann líka heyra fleiri raddir æpa: „Harry! Harry!“ En 
það var kannski bara ímyndun. 


Nú var handleggur Quirrells rifinn úr greipum hans og þá vissi 
hann að öllu var lokið. Hann féll niður í hljóðlaust myrkur, 
dýpra ... dýpra ... dýpra... 


Það glampaði á eitthvað gyllt fyrir ofan hann. Gullna eldingin! 
Hann reyndi að grípa hana en gat ekki lyft handleggjunum. 


Hann deplaði augunum. Þetta var ekki gullna eldingin. Þetta 
voru gleraugu. En skrítið. 


Hann deplaði augunum aftur. Nú sá hann brosandi andlitið á 
Albusi Dumbledore lúta niður að honum. 


„Góðan daginn, Harry,“ sagði Dumbledore. 
Harry starði á hann. Svo mundi hann skyndilega allt. „Herra! 


Steinninn! Það var Quirrell! Hann er með steininn! Við verðum 
að flýta okkur...“ 


„Róaðu þig, drengur minn. Þú hefur misst dálítið úr,“ sagði 
Dumbledore. „Quirrell er ekki með steininn.“ 


„Hver þá? Ég ...“ 


„Harry, reyndu nú að slaka á, annars fleygir fröken Pomfrey 
mér út.“ Harry þagnaði og leit í kringum sig. Hann sá að hann 
var Í sjúkrahúsálmunni. Hann lá í rúmi með hvítum rúmfötum 
og við hliðina á honum var borð hlaðið sælgæti af öllum 
hugsanlegum tegundum. „Gjafir frá vinum og aðdáendum,“ 
sagði Dumbledore með geislandi brosi. „Það sem gerðist á 
milli þín og Quirrells niðri í dýflissunni er algert leyndarmál og 
þess vegna veit að sjálfsögðu allur skólinn hvað gerðist. Fred 
og George Weasley, vinir þínir, gengu meira að segja svo 
langt að reyna að senda þér klósettsetu. Þeir héldu eflaust að 
bað myndi gleðja þig. Fröken Pomfrey áleit hins vegar að hún 
væri ekki nógu heilsusamleg og gerði hana upptæka.“ 


„Hvað er ég búinn að vera hérna lengi?“ 
„Í þrjá daga. Ronald Weasley og Hermione Granger verða 


mjög fegin að heyra að þú ert kominn til meðvitundar. Þau 
hafa verið afar áhyggjufull.“ 


„En, herra, steinninn ...“ 


„Ég sé að þú ert ákveðinn í að komast til botns í málinu. Jæja 
þá, Quirrell prófessor tókst ekki að ná honum af þér. Ég kom í 
tæka tíð til að forða því, þó að þú stæðir þig reyndar ljómandi 


vel án mín.“ 

„Komst þú? Fékkstu ugluna frá Hermione?“ 

„Nei. En ég var ekki fyrr kominn til London en það rann upp 
fyrir mér að ég ætti að vera á staðnum sem ég var nýfarinn 
frá. Ég náði þér naumlega úr klóm Quirrells ...“ 

„Varst það þú?“ 


„Ég óttaðist að ég hefði komið of seint.“ 


„Það munaði litlu. Ég hefði ekki getað varið steininn fyrir 
honum mikið lengur ...“ 


„Ég er ekki að tala um steininn, drengur minn, heldur þig. 
Áreynslan dró þig næstum til dauða. Eitt skelfilegt andartak 
hélt ég að þú værir dáinn. Hvað steininum viðvíkur, þá hefur 
honum verið eytt.“ 


„Eytt?“ sagði Harry sljólega. „En vinur þinn - Nicolas Flam el 
„NÚ, svo þú veist hver Nicolas er?“ sagði Dumbledore 
ánægður. „Þú hefur unnið heimavinnuna þína, heyri ég. Já, 
við Nicolas ræddum saman og urðum sammála um að það 


væri fyrir bestu.“ 
„En þá hljóta þau að deyja bráðum, hann og konan hans.“ 


„Þau eiga nógu mikið af Ódáinsveiginni til að endast þeim 
þangað til þau eru búin að koma sínum málum á hreint og 
þegar þar að kemur, já, þá deyja þau.“ 


Dumbledore brosti að undruninni í svip Harrys. 


„ÞÚ ert svo ungur að þér finnst það sjálfsagt ótrúlegt en fyrir 
Nicolas og Perenelle verður þetta í rauninni eins og að fara að 
sofa eftir mjög, mjög langan dag. Þegar allt kemur til alls er 
dauðinn ekkert annað en stórkostlegt ævintýri - fyrir þá sem 
hafa rétta hugarfarið. Í raun var steinninn ekkert sérlega 
dásamlegur hlutur. Eins miklir peningar og eins langt líf og 
maður getur óskað sér! Það er það tvennt sem flestir myndu 
kjósa umfram allt annað - en gallinn er bara sá að fólk hefur 
tilhneigingu til að velja það sem er verst fyrir það sjálft.“ 


Harry lá orðlaus í rúminu. Dumbledore hummaði dálítið og 
brosti með sjálfum sér. 


„Herra Dumbledore?“ sagði Harry. „Ég var að hugsa um 
dálítið ... Þó að steinninn sé farinn, þá mun Vol..., ég meina, 


Þú-veist-hver ...“ 


„Kallaðu hann Voldemort, Harry. Kallaðu hlutina alltaf sínum 
réttu nöfnum. Ótti við nafn leiðir bara af sér ótta við hlutinn 
sjálfan.“ 


„Já, herra. Voldemort mun reyna að snúa aftur eftir öðrum 
leiðum, er það ekki? Hann er ekki horfinn fyrir fullt og allt, er 
það nokkuð?“ 


„Nei, Harry, það er hann ekki. Hann er einhvers staðar í 
felum. Ef til vill er hann að leita að öðrum líkama til að taka 
sér bólfestu í. Hann er ekki raunverulega lifandi og þess 
vegna er ekki hægt að drepa hann. Hann skildi Quirrell eftir til 
að bíða dauða síns; hann sýnir bandamönnum sínum jafn 
mikið miskunnarleysi og fjendum sínum. Hvað sem því líður, 
Harry, þá má vera að þú hafir aðeins frestað valdatöku hans 


um sinn. En kannski hittir hann seinna einhvern annan sem er 


tilbúinn að berjast við hann til síðasta blóðdropa og ef hann 
er stöðvaður aftur og aftur, ja, þá gæti vel farið svo að hann 
kæmist aldrei aftur til valda.“ 


Harry kinkaði kolli en hætti því strax, því að hann fékk illt í 
höfuðið. Síðan sagði hann: „Það er ýmislegt sem mig langar 
að vita, ef þú getur sagt mér það ... mig langar til að vita 
sannleikann um ...“ 


„sannleikann.“ Dumbledore andvarpaði. „Sannleikurinn er 
fagur og skelfilegur í senn og þess vegna þarf að nálgast 
hann með mikilli varúð. Ég skal samt sem áður svara 
spurningum þínum nema ég hafi mjög góða ástæðu fyrir því 
að gera það ekki - en ef það gerist, þá bið ég þig um að 
fyrirgefa mér. Ég lofa því að ég mun ekki ljúga.“ 


„Jæja ...Voldemort sagði að hann hefði bara drepið móður 
mína vegna þess að hún hefði reynt að hindra hann í að 
drepa mig. En af hverju vildi hann drepa mig?“ 


Nú andvarpaði Dumbledore þunglega. 


„Því miður get ég ekki svarað fyrstu spurningunni þinni. Ekki í 
dag. Ekki núna. Einn góðan veðurdag muntu fá að vita allt... 


en láttu kyrrt liggja í bili, Harry. Þegar þú verður eldri ... ég 
veit að þú kærir þig ekki um að heyra þetta, en seinna, þegar 
þú ert tilbúinn færðu að vita þetta.“ 


Harry var ljóst að það var gagnslaust að vera með mótbárur. 


„En af hverju gat Quirrell ekki snert mig?“ 


„Móðir þín fórnaði lífi sínu fyrir þig. Og ef það er nokkuð sem 
Voldemort skilur ekki, þá er það ást. Hann áttaði sig ekki á því 
að ást móður þinnar á þér var svo sterk að hún skildi eftir sig 
varanleg ummerki, ekki ör eða sýnilegt einkenni ... en þegar 
einhver hefur elskað mann svona heitt, jafnvel þótt sú 
manneskja sé ekki lengur til staðar, þá veitir það manni 
ákveðna vörn um alla framtíð. Vörnin er í sál þinni og þess 
vegna gat Quirrell, sem deildi sál sinni með Voldemort, fullur 
af hatri, græðgi og framagirni, ekki snert þig. Það var honum 
kvöl að snerta manneskju sem var svo rækilega merkt 
kærleikanum.“ 


Dumbledore varð skyndilega mjög upptekinn af því að fylgjast 
með fugli sem sat fyrir utan gluggann og Harry notaði 


tækifærið til að þurrka sér um augun með sængurhorninu. 


Þegar Harry náði aftur valdi á röddinni spurði hann: „Hvað 
með huliðsskikkjuna - veistu hver sendi mér hana?“ 


„Ó, já - faðir þinn skildi hana eftir í minni umsjá og mér datt í 
hug að þú yrðir hrifinn af henni.“ Augu Dumbledore leiftruðu. 


„Einkar nytsamlegur hlutur ... faðir þinn notaði hana aðallega 
til að stelast í mat í eldhúsinu á meðan hann var hérna.“ 


„Og það var dálítið annað ...“ 


„Láttu það flakka.“ 


„Quirrell sagði að Snape hat...“ 


„Snape prófessor, Harry.“ 


„Já, hann - Quirrell sagði að hann hataði mig vegna þess að 
hann hefði hatað föður minn. Er það satt?“ 


„Já, það er ekki hægt að neita því, þeir höfðu óbeit hvor á 
öðrum. Ekki ósvipað ykkur Draco. Og svo gerði pabbi þinn 
nokkuð sem Snape gat aldrei fyrirgefið honum.“ 


„Hvað var það?“ 

„Hann bjargaði lífi hans.“ 

„Ha?“ 

„Já ...“ sagði Dumbledore dreyminn á svip. „Það er skrítið 
hvernig hugur fólks starfar, ekki satt? Snape prófessor gat 
ekki afborið að standa í þakkarskuld við föður þinn ... ég held 
að hann hafi lagt svona hart að sér við að vernda þig í vetur 
vegna þess að með því móti hafi honum fundist hann jafna 
reikningana. Þá gæti hann haldið áfram að hata minningu 


föður þíns í friði ...“ 


Harry reyndi að skilja þetta en það var svo flókið að 
höfuðverkurinn tók sig upp að nýju. 


„Það er ein spurning í viðbót...“ 


„Bara ein?“ 


„Hvernig náði ég steininum út úr speglinum?“ 


„Ja, ég er feginn að þú spurðir að því. Þetta var ein af mínum 
snjallari hugmyndum og okkar á milli sagt eru þær nú margar 
býsna góðar. Sjáðu til, aðeins sá sem vildi finna steininn - 
finna hann en ekki nota hann - gat náð honum. Hugkvæmni 
mín kemur jafnvel sjálfum mér stundum á óvart... Jæja, nú er 
nóg komið af spurningum. Ég legg til að þú ráðist til atlögu 
við þetta sælgæti. O! Fjöldabragðbaunir Berta! Á mínum 
yngri árum var ég svo óheppinn að lenda á einni með 
ælubragði og síðan þá hef ég ekki þorað að snerta þær - en 
ég held að ég næli mér í eina karamellubrúna. Það ætti að 
vera öruggt, heldurðu það ekki?“ 


Hann brosti og stakk gulbrúnni baun upp í munninn. Svo stóð 
hann á öndinni. „Oj, barasta! Eyrnamergur!“ 


Forstöðukona sjúkradeildarinnar, fröken Pomfrey, var 
vingjarnleg kona en afar ströng. 


„Bara fimm mínútur,“ þrábað Harry. 


„Kemur ekki til greina.“ 


„Þú hleyptir Dumbledore prófessor inn ... 


„Að sjálfsögðu, hann er nú skólastjórinn. Það er allt annað 
mál. En þú þarft að hvíla þig.“ 


„Ég er alveg afslappaður, sjáðu, ég ligg hérna sallarólegur. Æ, 
gerðu það, fröken Pomfrey ...“ 


„Jæja, þá það,“ sagði hún. „En bara í fimm mínútur.“ Og síðan 
hleypti hún Ron og Hermione inn. 


„Harry!“ 


Hermione virtist langa mest til að fleygja sér um hálsinn á 
honum, en Harry var feginn að hún skyldi stilla sig um það. 
Hann var enn með hræðilegan hausverk. 


„Ó, Harry, við vorum alveg skíthrædd um þig - Dumbledore 
hafði svo miklar áhyggjur ...“ 


„Það er ekki talað um annað í skólanum,“ sagði Ron. „Hvað 


gerðist í raun og veru?“ 


Þetta var í eitt af þeim fáu skiptum sem raunveruleikinn var 
jafnvel enn skrítnari og meira spennandi en ótrúlegustu 


kjaftasögurnar. Harry sagði þeim frá öllu: Frá Quirrell, 


speglinum, steininum og Voldemort. Ron og Hermione voru 
frábærir hlustendur; þau tóku andköf á réttum stöðum og 
þegar Harry sagði þeim hvað var falið undir vefjarhetti 
Quirrells rak Hermione upp óp. 


„Svo að steinninn er horfinn?“ sagði Ron að lokum. „Og á 
Flamel þá bara að deyja?“ 


„Sama sagði ég en Dumbledore sagði að - hvað var það nú 
aftur sem hann sagði? Já, að dauðinn væri ekkert annað en 
stórkostlegt ævintýri - fyrir þá sem hafa rétta hugarfarið.“ 


„Hann er snargeggjaður, það hef ég alltaf sagt,“ sagði Ron 
fullur aðdáunar á brjáluðu hetjunni sinni. 


„En hvað gerðist hjá ykkur?“ spurði Harry. 

„Ja, við komumst heilu og höldnu til baka,“ sagði Hermione. 
„Mér tókst að vekja Ron úr rotinu - það tók nú sinn tíma - og 
svo vorum við á leiðinni upp í ugluturninn til að senda boð til 


Dumbledore þegar við mættum honum í forsalnum. Hann 
hafði greinilega fundið á sér hvað var að gerast. Hann sagði 


bara: „Harry fór á eftir honum, er það ekki?“ og flýtti sér upp 
á þriðju hæð.“ 


„Heldurðu að hann hafi ætlast til að þú gerðir þetta?“ spurði 
Ron. „Það var náttúrlega hann sem sendi þér 
huliðsskikkjuna.“ 


„Ég trúi því ekki ...“ hrópaði Hermione. „Hvað var hann 
eiginlega að hugsa - en hræðilegt - þú hefðir getað dáið!“ 


„Nei, þetta er ekkert hræðilegt,“ sagði Harry hugsi. 
„Dumbledore er skrítinn kall. Ég held að hann hafi viljað gefa 
mér tækifæri. Ég held að hann viti nokkurn veginn allt sem 
gerist hér. Ég hugsa að hann hafi grunað að við myndum 
reyna þetta og í stað þess að stöðva okkur kenndi hann okkur 
mátulega mikið til að við gætum bjargað okkur. Ég held að 
það hafi ekki verið nein tilviljun að ég uppgötvaði 
Draumaspegilinn. Hann lét mig finna hann og sýndi mér 
hvernig hann virkaði. Það er eins og honum hafi fundist að ég 
ætti rétt á því að mæta Voldemort augliti til auglitis ...“ 


„Já, hann er sko stórskrítinn,“ sagði Ron stoltur. „Heyrðu, þú 
verður að ná þér fyrir skólaslitin á morgun, það verður svaka 


veisla. Það er búið að telja saman öll stigin og auðvitað vann 


Slytherin. Þú misstir af síðustu Quidditchkeppninni. 
Ravenclaw malaði okkur í klessu af því að það vantaði þig. En 
skítt með það, maturinn verður frábær.“ 


Nú kom fröken Pomfrey inn með miklum fyrirgangi. 


„Þið eruð búin að vera hérna í næstum korter. Út með ykkur,“ 
sagði hún ákveðin. 


Eftir góðan nætursvefn fannst Harry hann næstum vera 
orðinn heill heilsu. 


„Mig langar að fara í veisluna,“ sagði hann við fröken Pomfrey 
þegar hún var að reyna að koma reglu á allar 
sælgætisbirgðirnar á náttborðinu hans. „Má ég það ekki?“ 


„Dumbledore prófessor sagði að þú ættir að fá leyfi til að 
fara,“ sagði hún örg eins og henni þætti Dumbledore ekki 
hafa neinn skiln ing á því hversu lífshættulegar veislur gætu 
verið. „Það er aftur kominn gestur til þín.“ 


„En gaman,“ sagði Harry. „Hver er það?“ 


Hann hafði varla sleppt orðinu þegar Hagrid skáskaut sér inn 
um gættina. Eins og venjulega þegar Hagrid var staddur 
innandyra virkaði hann næstum óleyfilega stór. Hann settist 
við hliðina á Harry, horfði stíft á hann og brast í grát. 


„Þetta er - allt - mér - að kenna!“ snökti hann með andlitið í 
greipum sér. „Ég sagði þessu illfygli hvernig ætti að komast 
framhjá Hnoðra! Ég kjaftaði frá! Það eina sem hann vissi ekki, 
það sagði ég honum! Þú hefðir getað dáið! Allt fyrir eitt 
drekaegg! Ég smakka aldrei dropa framar! Það ætti að reka 
mig og láta mig búa hjá Muggunum það sem eftir er!“ 


„Hagrid!“ sagði Harry. Honum var brugðið að sjá Hagrid svona 
yfirkominn af sektarkennd með stór tárin streymandi niður í 
skeggið. „Hagrid minn, hann hefði komist að þessu hvort eð 
er. Við erum að tala um Voldemort. Hann hefði komist að 
þessu jafnvel þó að þú hefðir ekki sagt honum það.“ 


„En þú hefðir getað dáið!“ snökti Hagrid. „Og hættu að nefna 
þetta nafn!“ 


„Voldemort!“ æpti Harry af öllum lífs og sálar kröftum og 
Hagrid varð svo mikið um að hann steinhætti að gráta. „Ég 
hef hitt hann og ætla að kalla hann sínu rétta nafni. Hresstu 


þig nú við, Hagrid. Við björguðum steininum, hann er úr 
sögunni og nú getur Voldemort ekki notað hann. Fáðu þér 
súkkulaðifrosk, ég á heilt tonn ...“ 


Hagrid þurrkaði sér um nefið með handarbakinu og sagði: 
„Það minnir mig á það. Ég er með gjöf handa þér.“ 


„Það er vonandi ekki hreysikattarsamloka!“ sagði Harry 
kvíðinn og tókst að lokka fram örlítið bros hjá Hagrid. 


„Nei, nei. Dumbledore gaf mér frí í gær til að búa hana til. 
Hann hefði auðvitað átt að reka mig í staðinn. Jæja, hérna er 


4 


hún ... 


Gjöfin var falleg, leðurbundin bók. Harry opnaði hana 
forvitinn. Hún var full af galdraljósmyndum. Mamma hans og 
pabbi brostu og veifuðu til hans af hverri síðu. 


„Ég sendi uglur til allra gömlu skólafélaga foreldra þinna og 
bað um myndir ... Ég vissi að þú áttir engar. Ertu ánægður 
með þetta?“ Harry kom ekki upp orði en Hagrid skildi það. 


Harry kom einn síns liðs á skólaslitin um kvöldið. Fröken 
Pomfrey hafði tafið hann því hún heimtaði að fá að rannsaka 


hann í síðasta sinn áður en hann færi. Stóri salurinn var 
orðinn þéttsetinn þegar hann kom. Hann var skreyttur í 
Slytherinlitunum - grænu og silfruðu - til að fagna sigri þeirra 
sjöunda árið í röð. Risastór fáni með slöngunni, 
einkennismerki Slytherin, huldi vegginn fyrir aftan háborðið. 


Þegar Harry gekk inn varð skyndilega hljótt í salnum en svo 
byrjuðu allir að tala hver upp í annan. Hann smeygði sér í 
sætið á milli Rons og Hermione við Gryffindorborðið og reyndi 
að láta sem hann sæi ekki alla þá sem stóðu á fætur til að 


virða hann fyrir sér. 


Sem betur fer birtist Dumbledore stuttu síðar. Kliðurinn 
hljóðnaði. 


„Enn eitt árið liðið!“ sagði Dumbledore glaðlega. „Og ég verð 
að ónáða ykkur örlitla stund með blaðrinu í gömlum manni 
áður en þið sökkvið tönnunum í þessa dásamlegu 
veislumáltíð. Þetta hefur verið einstakt ár! Vonandi eru 
kollarnir á ykkur aðeins fyllri núna en þeir voru í byrjun 
skólaárs ... og nú hafið þið heilt sumar til að njóta þess að 
tæma þá aftur áður en skólinn hefst að nýju ... 


En skólaárinu lýkur ekki fyrr en heimavistarbikarinn hefur 
verið afhentur og svona standa stigin: Í fjórða sæti Gryffindor 
með þrjú hundruð og tólf stig; í þriðja sæti er Hufflepuff með 
þrjú hundruð fimmtíu og tvö stig; Ravenclaw er með fjögur 
hundruð tuttugu og sex stig og Slytherin er í fyrsta sæti með 
fjögur hundruð sjötíu og tvö stig.“ 


Mikil fagnaðarlæti brutust út við Slytherinborðið. Harry horfði 
á Draco Malfoy berja drykkjarbikarnum sínum í borðplötuna. 
Það var andstyggileg sjón. 


„Já, já, vel af sér vikið, Slytherin,“ sagði Dumbledore. „Hins 
vegar verður ekki hjá því komist að taka nýliðna atburði með í 


reikninginn.“ 


Í salnum varð skyndilega dauðaþögn. Bros Slytherinnema 
dofnuðu örlítið. 


„Humm,“ sagði Dumbledore. „Ég ætla að deila út nokkrum 
stigum svona á síðustu stundu. Látum okkur sjá. Já ... fyrst - 
til herra Ronalds Weasley ...“ 


Ron varð eldrauður í framan; hann leit út eins og sólbrennd 


radísa. 


„e.. fyrir bestu skák sem tefld hefur verið í Hogwartskóla. Ég 
úthluta Gryffindor fimmtíu stigum.“ 


Álagastjörnurnar í loftinu nötruðu undan fagnaðarópum 
Gryffindornema. Rödd Percys yfirgnæfði alla: „Þetta er bróðir 
minn! Yngsti bróðir minn! Hann komst framhjá stóru 
skákmönnunum hennar McGonagall!“ 


Loks hljóðnaði aftur í salnum. 


„Í öðru lagi - vil ég veita ungfrú Hermione Granger stig ... 
fyrir notkun ískaldrar rökvísi frammi fyrir vítislogum. Fyrir það 
fær Gryffindor fimmtíu stig.“ 


Hermione faldi andlitið í greipum sér; Harry grunaði sterklega 
að hún hefði tárast. Gryffindornemar voru í uppnámi - 
hundrað stig höfðu bæst við. 


„Í þriðja lagi - fær herra Harry Potter stig ...“ sagði 
Dumbledore. Það varð dauðaþögn í salnum. „... fyrir ótrúlegt 
þor og einstakt hugrekki. Fyrir það veiti ég Gryffindor sextíu 
stig.“ 


Hávaðinn var ærandi. Þeir sem gátu lagt saman á meðan þeir 
orguðu sig hása fengu út að Gryffindor hefði nú fjögur 
hundruð sjötíu og tvö stig sem var nákvæmlega sami 
stigafjöldi og Slytherin var með. Þau hefðu unnið bikarinn ef 
Dumbledore hefði aðeins gefið Harry eitt stig í viðbót. 


Dumbledore lyfti hendinni og smám saman komst á ró í 


salnum. 


„Það eru til margar gerðir hugrekkis,“ sagði Dumbledore 
brosandi. „Það krefst mikils hugrekkis að bjóða óvinum sínum 
birginn en ekki síður að gefa sig ekki fyrir vinum sínum. Því 
veiti ég herra Neville Longbottom tíu stig.“ 


Ef einhver hefði staðið fyrir utan Stóra salinn hefði hann 
eflaust haldið að sprenging hefði átt sér stað þar inni - svo 
gríðarlegur var hávaðinn sem barst frá Gryffindorborðinu. 
Harry, Ron og Hermione stóðu upp til að hrópa og fagna en 
Neville, hvítur í framan, hvarf undir hrúgu af fólki sem vildi 
faðma hann. Hann hafði aldrei fyrr unnið svo mikið sem eitt 
stig fyrir Gryffindor. Harry hnippti í Ron og benti á Draco sem 


var svo agndofa að það var eins og hann væri lamaður. 


„Þetta þýðir,“ kallaði Dumbledore yfir gleðilætin, því að 
Ravenclaw og Hufflepuff fögnuðu líka tapi Slytherin, „að við 
þurfum að breyta skreytingunni örlítið.“ 


Hann klappaði saman lófunum. Í sömu andrá varð græna 
flaggið dimmrautt og silfrið breyttist í gull; stóra 
Slytherinslangan hvarf og hið glæsilega Gryffindorljón birtist í 
hennar stað. Snape tók í höndina á McGonagall til að óska 
henni til hamingju og það sást á þvingaðri brosgeiflunni að 
það var honum þvert um geð. Hann leit í augun á Harry og 
Harry vissi samstundis að tilfinningar Snape í hans garð höfðu 
ekkert breyst. Harry hafði engar áhyggjur af því. Allt virtist 
vera að komast í eðlilegt horf - eða eins eðlilegt og mögulegt 
var Í skóla á borð við Hogwartskóla. 


Þetta varð besta kvöld sem Harry hafði upplifað; betra en 
sigurinn í Quidditchkeppninni og að rota fjallatröll - já, jafnvel 
betra en sjálf jólin ... þetta kvöld myndi aldrei nokkru sinni 


líða honum úr minni. 


Harry var næstum búinn að gleyma að niðurstöðurnar úr 
prófunum voru ókomnar. Þegar þær komu sáu Harry og Ron 
sér til mikillar undrunar að báðir höfðu þeir fengið góðar 
einkunnir. Hermione var að sjálfsögðu hæst yfir allan skólann 


og jafnvel Neville skreið í gegn - góð einkunn í jurtafræði vó 
upp á móti ótrúlega lágri einkunn í töfradrykkjum. Þau höfðu 
verið að vona að Goyle, sem var jafn heimskur og hann var 
illgjarn, yrði rekinn en hann náði líka. Það var til háborinnar 
skammar en eins og Ron sagði, þá er ekki á allt kosið í þessu 
lífi. 


Einn góðan veðurdag voru skáparnir þeirra tómir og búið að 
pakka ofan í koffortin, halakartan hans Nevilles fannst úti í 
horni á klósettinu og miðum var dreift til nemenda með 
áminningu um að nota ekki galdra í fríinu (...Ég vona á hverju 
ári að það gleymist að afhenda okkur þessa miða,“ sagði Fred 
Weasley niðurdreginn). Hagrid fylgdi þeim niður að 
smábátaflotanum sem sigldi með þau yfir vatnið að 
lestarstöðinni. Hogwartlestin beið þeirra á sporinu. Þau fundu 
sér sæti, lestin ók af stað og hlæjandi og masandi fylgdust 
þau með því hvernig landslagið varð sífellt grænna og 
snyrtilegra. Þau hámuðu í sig fjöldabragðbaunir Berta um leið 
og þau þutu framhjá Muggabæjunum, pökkuðu 
galdraskikkjunum niður og klæddu sig í jakka og kápur. Loks 
nam lestin staðar fyrir framan brautarpall níu og þrjá fjórðu á 
King's Cross-lestarstöðinni. 


Það tók þau nokkra stund að komast út af brautarpallinum. 
Gamall, hrukkóttur vörður hleypti þeim tveimur og þremur í 
gegn Í einu því að það hefði vakið fullmikla athygli ef allur 
hópurinn hefði komið æðandi gegnum þykkan múrvegginn og 
Muggarnir hefðu orðið dauðhræddir. 


„Þið verðið að koma í heimsókn í sumar,“ sagði Ron við Harry 
og Hermione. „Bæði tvö - ég sendi ykkur uglu.“ 


„lakk,“ sagði Harry. „Mér veitir ekki af því að hafa eitthvað til 
að hlakka til.“ 


Þau bárust með þvögunni í átt að göngunum inn í 
Muggaheiminn. Nokkrir kölluðu: 


„Bless, Harry!“ 


„Sjáumst, Potter!“ 


„Þú ert ennþá frægur,“ sagði Ron og brosti til hans. 


„Ekki þar sem ég verð í sumar, því get ég lofað þér,“ sagði 
Harry. 


Hann, Ron og Hermione gengu saman í gegnum göngin. 


„Þarna er hann, mamma. Þarna er hann, sjáðu!“ 


Þetta var Ginny Weasley, litla systir Rons, en hún var ekki að 
benda á Ron. 


„Harry Potter!“ skrækti hún. „Sjáðu, mamma. Ég sé ...“ 
„Hafðu hljótt, Ginny, og það er ljótt að benda.“ Frú Weasley 
brosti til þeirra. 


„Var þetta annasamur vetur?“ spurði hún. 


„Mjög,“ sagði Harry. „Takk fyrir karamellurnar og peysuna, frú 
Weasley.“ 


„Uss, ekkert að þakka, væni minn.“ 

„Jæja, þarna ertu! Ertu tilbúinn?“ 

Þetta var Vernon frændi, eldrauður í framan eins og venjulega 
og yfirskeggið enn á sínum stað. Hann virtist líka enn vera 


öskureiður út í Harry fyrir þá ósvífni að láta sjá sig með uglu í 
búri á lestarstöð troðfullri af venjulegu fólki. Petunia frænka 


og Dudley stóðu fyrir aftan hann, dauðskelkuð á svip við það 
eitt að sjá Harry. „Þið hljótið að vera fjölskyldan hans Harrys!“ 
sagði frú Weasley. 


„Það á víst að heita svo,“ sagði Vernon frændi. „Drífðu þig nú, 
strákur. Við erum að flýta okkur.“ Hann gekk í burtu. 


Harry stóð kyrr, hann langaði að kveðja Ron og Hermione. 


„Mið sjáumst í sumar, er það ekki?“ 


„Ég vona að þú hafir það - uhumm - gott í fríinu,“ sagði 
Hermione og horfði hikandi á eftir Vernoni frænda. Hún trúði 
því varla að neinn gæti verið svona fráhrindandi. 


„Já, það er enginn vafi á því,“ sagði Harry og glotti út undir 
eyru. Vinir hans horfðu undrandi á hann. „Þau vita ekki að 
okkur er bannað að nota galdra heima hjá okkur. Ég held að 
ég eigi eftir að skemmta mér vel með Dudley í sumar ...“ 


